T 


વૃતાંત ભૌતિકશાસ્ત્રનું 


2 


/ 


? 


છે 


( 


Rainer Weiss Barry C . Barish Kip S. Thorne 
મૂળ લેખક : ટી . પદ્મનાભની ગુજરાતી ભાવાનુવાદ, લેખન, ગોઠવણ ઃ હેમંત સોલંકી / 
મૂળ ચિત્ર : કીથ ફ્રાન્સીસ / પુનરચિત્રણ : અવિનાશ દેશપાંડે વિશેષ આભાર : અરવિંદ ગુપ્તા 


ભાવાનુવાદકની કલમે … 


ભૌતિકશાસ્ત્રનું કાર્યક્ષેત્ર ખૂબજ વિશાળ છે. તેનો જન્મ દર્શન અને અધ્યાત્મના ખોળામાં થયો. તેમાં ભારતીય અને ગ્રીક બુદ્ધિજીવીઓનો 
અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ફાળો રહ્યો. ભૌતિકશાસ્ત્ર પદાર્થના અતિ સૂક્ષ્મ કણોથી લઈનેવિશાળ આકાશગંગાઓના સમૂહો તેમજ સંપૂર્ણ 
બ્રહ્માંડને આવરી લે છે. આ બધાની ઉત્પત્તિથી લઈને તેમની કાર્યપ્રણાલી તેમજ તેમની વચ્ચેના આંતર સંબંધોને જાણવાના પ્રયત્નોએ 
ભૌતિકશાસ્ત્રને વિકસિત કર્યું છે. આ પ્રયત્નો દરમિયાન જ આપણને નિત નવા અનુભવો થયા. આ અનુભવોએ આપણું વૈજ્ઞાનિક તેમજ 
ટેક્નોલોજી/ એંજીનિયરીંગનું જ્ઞાનવિકસિત કર્યું. જેણે આપણા રોજીંદા જીવનમાં ક્રાંતિ લાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. જેમ જેમ 
આપણા રોજીંદા જીવનમાં ઉઠતા પ્રશ્નોના ઉત્તરો મળતા ગયા, વિજ્ઞાન જન સામાન્યમાં પોતાની જગ્યા બનાવતુ ગયુ. 


પોતાની વિકાસયાત્રમાં ભૌતિકશાસ્ત્રએ એક પછી એક કેટલીએ ક્રાંતિઓને થતા જોઈ. યૂરોપમાં એક સમય એવો હતો જ્યારે વિજ્ઞાન 
ધર્મસ્થળોથી સંચાલિત થતો. ધર્મગ્રંથોમાં લખેલી વાતોને કોઈ પણ તર્ક લગાવ્યાવિના માની લેવામાં આવતી. કોપરનિકસએ 
ધર્મગ્રંથોમાં લખેલી વાતોના વિરોધમાં પોતાના તર્ક રજૂ કર્યા . કોપરનિકસ પછી ગૅલિલિયો આવ્યા, જેમનો વિશ્વાસ પૂર્વાગ્રહો કરતા 
દરેક સમસ્યાનું નિવારણ પ્રયોગો દ્વારા કરવામાં હતો. ગેલિલિયોનો સ્પષ્ટ મત હતો કે જે સમસ્યાને પ્રયોગો દ્વારા પરખી ન શકાય તે 
વિજ્ઞાન અંતર્ગત ન આવી શકે. આના લીધે યુરોપમાં કોઈ પણ વસ્તુને પરખવી તે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણના રૂપમાં સામે આવી. આ રીતે 
આ બન્ને વૈજ્ઞાનિકોને કારણે યુરોપમાં વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિનો ઉદય થયો. 


માનવીની ઈન્દ્રિયોની સીમાઓ હોય છે. તેને વધારવા માટે વૈજ્ઞાનિકો તેવી યુક્તિઓવિચારવા લાગ્યા જેના ઉપયોગથી ધરતી પરની 
સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મવસ્તુથી લઈને આકાશમાંવિચરણ કરતા ખગોળીય પીંડો નો પણ અભ્યાસ કરી શકાય. લેન્સ અને બહિર્ગોળ દર્પણોએ 
તેમની આંખોથી જોવાની શક્તિમાં વધારો કર્યો . ગેલિલિયોએ પહેલું ટેલિસ્કોપ બનાવ્યું અને ચંદ્ર પરના પહાડો અને ખીણો તેમજ ગરુ 
ગ્રહના ચાર ચંદ્રમાઓને અવલોક્યા. તેણે પૃથ્વીને કેન્દ્ર માનીને વિકસિત થયેલા ટાલમીના બ્રહ્માંડના મોડેલને પણ પડકાર્યો . આ પહેલી 
ક્રાંતિ હતી, જે સીધી બાઈબલ સાથે જોડાયેલ ધાર્મિક આસ્થાને લલકારી રહી હતી. 


ગ્રહોની ગતિ સાથે જોડાયેલ બીજા તથ્યોને બહાર લાવવાનું કામ બ્રાહેના સહાયક રહેલ જોહાસકેપ્લરે કર્યું, તેમજ ન્યૂટને 
ગુરુત્વાકર્ષણનાવિચારને સામેરાખ્યો. ગતિને સમજવાના પ્રયત્નોમાં ન્યૂટનના તર્ક દ્વારા વધતા બ્રહ્માંડને ઘડિયાળની જેમ કાર્યકરનાર 
મોડેલ બનાવી દીધું. આ રીતે ઓગણીસમી સદીના અંત ભાગ સુધીમાં પ્રકૃતિ ઉપર વિજય પામવાનું સપનું સાકાર થતું નજર આવવા 
લાગ્યું. પરંતુ પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવવા માટે વૈજ્ઞાનિક શોધ ખોળોને હજુ તીક્ષ્ણ બનવું પડે છે. કેટલાક નવા પ્રશ્નો તેમજ તર્કો સામે 
આવે છે. પ્રકૃતિ દ્વારા મળતા સંકેતોમાં, પ્રકાશીય સંકેતો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તેમાં ઘણી જાણકારીઓ ધરબાયેલી હોય છે. આ 
સંકેતોના તર્કપૂર્ણવિશ્લેષણ અણુ- પરમાણુના આંતરીક માળખાને તો સમજાવ્યો, તેમજ બ્રહ્માંડને સમજવામાં અને તેની ઉત્પત્તિના 
રહસ્યને જાણવામાં સફળતા મેળવી. 


જેમ જેમ આ રહસ્ય ખૂલવા લાગ્યું, ભૌતિકશાસ્ત્ર‘ દર્શન અને અધ્યાત્મના ખોળામાંથી બહાર નીકળતું દેખાવા લાગ્યું. પછી હજુ એક 
ક્રાંતિ થઈ. આ ક્રાંતિની શરુઆત૧૯મી સદીના અંતભાગમાં અને વીસમી સદીના આરંભના દસકાઓમાં થઈ. જેણે ન્યૂટનના મોડેલને 
મુશ્કેલીમાં મુકી દીધુ. આ ક્રાંતિના સૂત્રધારોમાં 
મૈક્સ પ્લાંક, અલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન અને હાઈજિનબર્ગ પ્રમુખ હતા . આ ક્રાંતિ દરમિયાન વૈજ્ઞાનિકોને પદાર્થ અને પ્રકાશ બે પ્રકારે 
વ્યવહાર કરતા દેખાયા. આ બન્ને કણની જેમ પણ વ્યવહાર કરી શકે છે, તેમજ તરંગની જેમ પણ વ્યવહાર કરી શકે છે. આ રીતે પદાર્થ 
અને પ્રકાશમાં એકબીજાનીવિરોધાભાસી બે પ્રકૃતિઓનું મળવુંવિસ્મયકારક લાગવા લાગ્યુ. વૈજ્ઞાનિકોને પદાર્થની ‘કણ’ અને ‘ તરંગ 
પ્રકૃતિ એકબીજાની પૂરક નજર આવી. એક સાથે બન્ને પ્રગટ નથી થતા. આના લીધે જાણે પ્રકૃતિ કોઈપણ રીતે આપણાથી પોતાના 

, તેવું લાગવા લાગ્યું. આ કારણે સૂક્ષ્મ જગત જાદુઈ લાગવા લાગ્યું. જેમાં બધુંજ અનિશ્ચિત હોય 
છે. હાઈજિનબર્ગએ આ સૂક્ષ્મ જગત માટે અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંતને વિકસાવ્યો. જે આજે ભૌતિકશાસ્ત્રનો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત છે. 


જલ્દીથી કવાંટમ મેકેનિક્સ પર આધારીત વિચારે પ્રકૃતિના રહસ્યોના ઉકેલ મેળવવામાં પોતાની મહત્વની ભૂમિકા નિભાવવાનું શરુ 
કરી દીધું. કવાંટમ મેકેનિક્સએ પદાર્થને જોવા માટેની એક નવી દ્રષ્ટિ આપી. જેણે ઈલેક્ટ્રોનિક્સના રૂપમાં એક એવી ક્રાંતિને જન્મ 
આપ્યો જેણે વીસમી સદીના અંત ભાગ અને એકવીસમી સદીનેટેક્નોલોજીના પ્રયોગો દ્વારા પોતાના પાશમાં લઈ લીધી. 
ઈલેક્ટ્રોનિક્સએકોમ્યુટરને જન્મ આપ્યો, આજ જેણે આપણા જીવનમાં ઊંડું સ્થાન મેળવી લીધું છે. આ રીતે કવાંટમ મેકેનિક્સ દ્વારા 
મળેલ સફળતા અકલ્પનિય સાબિત થઈ. 


પદાર્થોની સંરચના જાણવાના પ્રયત્નોએ વૈજ્ઞાનિકોને ઘણા મૂળ તત્વોના અસ્તિત્વની જાણકારી આપી. તેમાં પ્રોટોન, ન્યૂટ્રોન અને 
ઈલેક્ટ્રોનને બાદ કરતા મોટા ભાગના એવા કણો હતા જેમનું પદાર્થની સંરચનામાં કોઈ પ્રત્યક્ષ યોગદાન ન હતુ. તારાઓ અને 
આકાશગંગાથી મળનાર પ્રકાશનો અભ્યાસ કરતા કેટલાક પ્રયોગોથી બ્રહ્માંડનું રહસ્ય પણ ખુલતુ દેખાયુ. હબલ અને હમાસના 
પ્રયોગોથી બ્રહ્માંડ દરેક પળે લાતુ દેખાવા લાગ્યું. આ જ વિચારને આગળ વધારી જોર્જ ગેમોએબિગ બેંગ મોડેલને રજૂ કર્યો . આ રીતે 
ભૌતિકશાસ્ત્રએ આપણા જીવનમાં ક્રાંતિ લાવવામાં ઘણો અગત્યનો પાઠ ભજવ્યો. અને હજુ આવનાર સમય ભૌતિકશાસ્ત્રને અકલ્પનિય 
ઊંચાઈઓ મેળવતા જોશે. 


( ક્રમશ:) 


ભાવાનુવાદકની કલમે .. 


આ પુસ્તક શ્રી . થાનુ પદ્મનાભને લખેલ Story of Physics નો ગુજરાતી અનુવાદ છે.વિજ્ઞાનને મનોરંજન સાથે જોડીને ઘણા લોકો સુધી 
પહોંચાડી શકાય છે. સરળ તેમજ મનોરંજન પૂર્વક વિજ્ઞાનની ઘટનાઓનું વર્ણન આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં 
આર્કિમીડીઝ તેમજ પાયથાગોરસના યુગથી લઈને અત્યાર સુધીની ભૌતિકશાસ્ત્રના ઈતિહાસની મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓનું વર્ણન સરળ તેમજ 
મનોરંજનપૂર્વક કરવામાં આવ્યુ છે. કેટલાક દશકાઓ પહેલા આ વૃતાંત( Science Edge નામક સામયિકમાં ( જેનું પ્રકાશન હવે બંધ થઈ 
| ગયુ છે) ધારાવાહિક રુપે પ્રકાશિત થતી હતી. 

આ પુસ્તકનોહિન્દી, મરાઠી ઉપરાંત ભારતની બીજી ભાષાઓમા પણ અનુવાદ થયો છે. દુર્ભાગ્યવશ ગજરાતી પ્રજા આ પસ્તકથી અજાણ 
રહેવા પામી, કારણકે આ પુસ્તકનો ગુજરાતીમાં હાલ સુધી અનુવાદ થયો ન હતો. મેં જ્યારે મૂળ અંગ્રેજીપુસ્તક અને તેનો શ્રી . અરવિંદ 
ગુપ્તા એ કરેલહિન્દી અનુવાદ વાંચ્યો ત્યારે મને નવાઈ લાગી કે ભૌતિકશાસ્ત્રનો આટલો સંક્ષિપ્તમાં રસપૂર્વક પરિચય આપતા પુસ્તકનો 
હજુ સુધી ગુજરાતી અનુવાદ થયો ન હતો. શ્રી . અરવિંદ ગુપ્તા સાથે ચર્ચા કરતા ખબર પડી કે ગુજરાતીઓ આવા વૈજ્ઞાનિક પુસ્તકો 
અને તેના અનુવાદન પ્રત્યે ઉદાસીનતા દાખવે છે. વાત સાચ્ચી છે. ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં ભગીરથ કાર્યો કરે છે પણવિજ્ઞાન તેમજ 
ઈજનેરી ક્ષેત્ર લેખનમાં કેટલાક અપવાદોને બાદ કરતા પુરતી ઉદાસીનતા જોવા મળે છે.વિજ્ઞાન તેમજ ઈજનેરી એવા ક્ષેત્રો છે, જેમાં 
ગુજરાતીઓએ પોતાની માતૃભાષામાં ખેડાણ કરવુ રહ્યું. જેથી આવા જટિલવિષયો પણ સરળતાથી સમજી તેમજ સમજાવી શકાય. 
વાંચકોને આ અનુવાદિત પુસ્તક મદદરુપ થઇ શકે તે માટે દરેક પાનાઓ પર કેટલાક શબ્દોના અંગ્રેજી પર્યાયોરજૂ કર્યા છે જેથી વાંચક તે 
શબ્દોથી પરીચીત થાય અનેવિષયને સમજવામાં સરળતા રહે. 


પ્રસ્તુત પુસ્તક એક કોમિક્સ છે. કોમિક્સ એક ગજબનું માધ્યમ છે, જેમાં ચિત્રો તેમજ ઓછા શબ્દોમાં સઘન જાણકારી પ્રસ્તુત કરી શકાય 
છે. મને લાગે છે આપણું મગજ પણ આ જ રીતે વિચારતું તેમજ વાત યાદ રાખતું હશે. લોકો કાર્ટુન્સથી કોઈ વસ્તુની કલ્પના કરી શકે છે. 
એક્શન વાર્તાઓ તેમજ રમૂજી વાર્તાઓ માટે તો કોમિક્સ ઉપયુક્ત છે જ, પણ તેનો ઉપયોગ આ રીતે વિજ્ઞાન તેમજ ટેક્નોલોજી / 
એંજીનિયરીંગને સમજાવવા માટે પણ થવો જોઈએ. 


પુસ્તકમાં મોટા ભાગનું વર્ણન સરળ તેમજ રમૂજીરાખવામાં આવ્યું છે. પહેલો ભાગ, કલાસિકલ મેકેનિક્સના વિકાસને આવરી લે છે. સૂર્ય, 
ચંદ્ર, અને તારાઓની ગતિ હંમેશા જીજ્ઞાસા તેમજ અજાયબીના વિષયો રહયાં છે. અરન્તુ, કોપરનિક્સ, બ્રાહે, કેપ્લર, ગેલિલીયો અને 
ન્યુટન તેના મુખ્ય ખેલાડીઓ રહયાં . તેથી તેમના માટે નોંધપાત્ર ભાગ પુસ્તકમાં ફાળવવામાં આવ્યો છે. મોજા ( Wave) અને ક 
( Particle) જે અનુક્રમે હૃજેન્સ અને ન્યૂટને રજૂ કર્યા , કેપ્લરનો સિદ્ધાંત, અને અરડૂના સિદ્ધાંતોનું ધોવાણ ખૂબજ સારી રીતે રજુ થયુ છે. 
વિદ્યુત અને ચુંબકત્વના વિષયમાં કેવેન્ડિશ, વોલ્ટા, એમ્પિયર, ફેરાડે અને મૈક્સવૈલએ આપેલા ફાળાને આવરી લેવામાં આવ્યો છે. 


મૈક્સવૈલે કરેલવિદ્યુત અને ચુંબકત્વના એકીકરણનો ઘટનાક્રમ સરસ રીતે વર્ણવેલ છે. કણ ( Particle) vs મોજા ( Wave) વચ્ચેના 
ટકરાવને પર્યાપ્ત જગ્યા ફાળવાઈ છે. કેટલાક પાનાઓ ઉષ્ણાગતિશાસ્ત્ર (Thermodynamics) ના વર્ણન માટે ફાળવવામાં આવ્યાં છે. 
વિદ્યાર્થીઓ આમાંના ઘણા ખરા નામોથી પરીચિત હશે, જેમ કે જૂલ, કાર્નેટ, કેલ્વિન, કલેશિયસ અને બોલ્ટજમૈન. 


સાપેક્ષતાનો ઉદય અને તેમાં આઈન્સ્ટાઈનનું પ્રદાન, ઘણું કરીને પુસ્તકનો સર્વોત્તમ ભાગ છે. લેખકે સમગ્ર પ્રકરણમાં ઉત્તેજના જાળવી 
રાખી, પ્રકરણને રમૂજી રીતે પૂરું કર્યું છે. આગામી ૧૫ ઉપરાંતના પાનાંઓ ઝડપથી કવાંટમ મેકેનિક્સની રચના તેમજ નબળા અને 
વિદ્યુત- ચુંબકીય બળોના એકીકરણને આવરી લે છે. આટલા ઓછા પાનાંઓમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર જેવા બૃહદ વિષયને સિલસિલાવાર કહેવો 
ખૂબજ જટિલ છે. પણ લેખકે આ કાર્ય પ્રશંસનીય રીતે પાર પાડ્યું છે. 


આ અનુવાદની મૂળ કૃતિ રજૂ થયાને ઘણા વર્ષો વીત્યા છે. તેથી કરીને મૂળ લેખક શ્રી . થાનુ પદ્મનાભને આ વૃતાંતને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની 
શોધ માટેના પ્રયત્નો પર પૂરું કર્યું છે. પરંતુ હાલના વર્ષોમાં થયેલ ગુરુત્વીય તરંગોની શોધનો ઉલ્લેખ કરવો રહ્યો. પચાસ વર્ષોથી પ્રત્યક્ષ 
રીતે તે માટેના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હતા. 
ગુરુત્વીય તરંગો અવકાશ- સમયના ફેબ્રિકમા વક્રતા રૂપે પ્રસરે છે. તે પ્રવેગીત દળોમાં ઉદ્ભવે છે અને બહાર તરફ પ્રસરે છે. ૧૧મી ફેબ્રુઆરી 
૨૦૧૬ના રોજ LIGO અને VIRGO એ જાહેર કર્યું કે તેમણે ગુરુત્વીય તરંગોનું પ્રથમ અવલોકન લીધેલ છે. ૨૦૧૭માં ત્રણ વૈજ્ઞાનિકો 
રેઈનર વાઈઝ, બેરી બારીશ અને કીપ થોર્નને આ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ ઘોષીત થયું અને ૧૦ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ના રોજ ભવ્ય સમારંભમાં એ 
એનાયત થયું. ગુરુત્વીય તરંગોએ બ્રહ્માંડને સમજવાની નવી દિશા ચીંધી છે. 


આ પુસ્તકને તૈયાર કરવામાં હું મૂળ લેખક શ્રી . થાનુ પદ્મનાભનનો આભાર વ્યક્ત કરુ છુ, જેમણે પોતાના મુળ અંગ્રેજી પુસ્તકનો ગુજરાતી 
અનુવાદ કરવાની મંજૂરી આપી. તે જ સાથે આ પુસ્તકનાહિન્દી અનુવાદક શ્રી . અરવિંદ ગુપ્તાનો વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરુ છુ. 
શ્રી અરવિંદ ગુપ્તા આ ગુજરાતી અનુવાદ માટેના પ્રેરણાસ્ત્રોતરહ્યા. તેમણે ગુજરાતી ન જાણવા છતાં આ અનુવાદ માટે પૂરતુ માર્ગદર્શન 
પુરુ પાડ્યું. તેમણે શ્રી . થાનુ પદ્મનાભન પાસેથી પરવાનગી અપાવવાથી લઈને આ કોમિક પુસ્તક માટે જોઈતી બ્લેન્કસ્ટ્રિપ્સ પણ પૂરી 
પાડી. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮એ ભારત સરકારે શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાને પદ્મ શ્રી એવોર્ડ એનાયત કર્યો . આ 
એવોર્ડ તેમને તેમના “Toy From Trash ” પ્રોજેક્ટ માટે તેમજ તેમણે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં કરેલ અભૂતપૂર્વ ફાળા માટે એનાયત થયો. 
અમને આશા છે કે વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાંચકો આ પુસ્તકનું સહર્ષ સ્વાગત કરશે. 


- હેમંત સોલંકી, મુંબઈ, ૧૧- માર્ચ- ૨૦૧૯ 


Salanki 


Hemant 


ઘણા વર્ષો પહેલા, અંદાજે ઈસા પૂર્વે ૧૦, ૦૦૦ વર્ષે 
ગૃહવિજ્ઞાન અસ્તિત્વમાં હતુ.. . 


... ...... અને દરેક કૌશલ્યની આ જ હાલત હતી . 


વૃતાંત 


વાહ ! આ તો 
બહુ જ સ્વાદિષ્ટ 


Ila 


ચૂપ બેસ ! શૈતાન 
તેની મદદ કરી 

રહ્યો છે. 


તને લાગે છે 
કે આ જીવતો 

બચશે ? 


, 


ભૌતિકશાસ્ત્રનું 
મૂળ લેખક: ટી . પદ્મનાભન 
ભાવાનુવાદક : હેમંત સોલંકી 

જો દીકરા ! 
આગળ આ લોકો શું કરે છે ? 


છે 


દ 


- 


- 


૧ 


કાર 


? 


મૂળ ચિત્ર : 
3) કીથ ફ્રાન્સીસ 

પુનરચિત્રણ : 
1) અવિનાશ દેશપાંડે 

વિશેષ આભાર : અરવિંદ ગુપ્તા 
- - ) ; - - 

@ TOM 


RTE( 


બહુ જલ્દી 


વિશ્વની પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓએ ઇજનેરી વિદ્યાની 
દરેક વિભાવનાઓનોઉપયોગ કર્યો હતો....... 


યુનાનમા ઘણાવિચારકો અને વિદ્વાનોએ જન્મ લીધો. 
- તેમાંથી એક હતો પાયથાગોરસ ( ઈ. પૂ. ૫૮૨ - ૪૯૭).. …. 


પરંતુ ત્યાં સુધી ઘણુ 
કરીને ભૌતિકશાસ્ત્રનો 
જન્મ થયો ન હતો. 


અંતે મારો પ્રયોગ 
સફળ થયો લાગે છે. 


ટીટય 


મેસોપોટેમિયા 


ફારસ 


મોહેંજો દડો 


આ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમા, 
કેટલાક સિદ્ધાંતોના 
આધાર પર પ્રકૃતિની 
વ્યાખ્યા કરવામાં 
આવે છે. 


હે હડપ્પા, 


અરબસ્તાન 


યુનાનીઓના સમયમાજ 
ભૌતિકશાસ્ત્રનો ઉદય 
થયો. 


પરંતુ વધારે જટીલ ગુણોત્તર બેસવાથી સૂર કર્કશ થઇ જતા 


. . જેણે તારોને આમળીને સૂરમેળાપ ( સંગીત) ના 
ઘણા પ્રયોગો કર્યા . જ્યારે બે તાર “ અ” અને “ બ ની 
લંબાઈ વચ્ચે ૨: ૩ કે ૧ : ૨ નો સાદો ગુણોત્તર રહેતો, 
ત્યારે મનોહર સૂર નીકળતા. 


જીનો, પાયથાગોરસનો 
સમકાલીન હતો. 


હે ઝીયસ ! પાયથો 
૪૧૯ : ૪૨૦ પર 
પ્રયોગ કરી રહ્યો છે. 


તેણે લગભગ સાબિત કરી 
દીધુ કે ગતિ અશક્ય છે. 


( જીનો નો વિરોધાભાસ ) 


*IIIIIIII 


wwwehr 

CJI 
પાયથાગોરસT 
ને માનવાવાળા ) 
તરંગી છે. 


૬ 


આજની 


/ / / 


- 


ધારોકે એચલીસ અને કાચબા વચ્ચે દોડસ્પર્ધા યોજાય છે. સ્પર્ધાની શરૂઆતમાં 
કાચબો દસ ક્યુબીટ આગળ છે. 

જ્યા સુધીમાં એચલીસ આટલું અંતર કાપશે, કાચબો હજુ થોડો આગળ વધી 
જશે. જ્યા સુધી એચલીસ ત્યાં પહોંચશે, કાચબો થોડો હજી 
આગળ સરકી જશે. તેથી એચલીસ કાચબાને ક્યારે પણ આ જ 

પકડી નહી શકે. 


ડેમોક્રિટ્રસ ( ઈ. પૂ. ૪૦૦) એ જીનોના વિરોધાભાસને 
ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કર્યો . તેણે સૂચવ્યુકે પદાર્થનું 
બેસુમારપણેવિભાજન શક્ય નથી. 


દ : 


- - : : ] 


» 


(વિશ્વમાં દરેક પદાર્થ 
અણુઓનો બનેલો છે. 


( આ ઘણુ જટીલ છે. 


તેમ છતા તે 
આગળ તો વધે છે. 


ઘણુ કરીને તમે 
હાલના સમયથી 
આગળ છો . 


લગભગ ૪૦૦ ઈ. પૂ. 


9. Home Science / 2 . Concepts / 3 . Harmony / 8 . Contemporary / 4 . Jino s Paradox / S . Wirtz Hudlof Hell/ 9 . Atom 


ઈસા પૂર્વે ૩૩ ૬ થી ૩૨૩ ની વચ્ચેસિકંદર મહાન 
વિશ્વનું પ્રથમ સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કરી રહ્યો હતો. 


અગ્નિ, પાણી, પથ્થર અને હવાના અણુઓના 
જોડાણથીજ બધા પદાર્થો બને છે. 

તે તેના વિચારોની 

ચોરી માટે આપણા 
ઇસાથી ૪૦૦ વર્ષ ઉપર અદાલતમાં 
પૂર્વે, અણુ! કેસ તો નહિ કરે ? 


મેસિડોનિયા થી 


4િ00 BC. 


લગભગ એ જ 
સમયગાળામાં, 
સિકંદરનો ગુરુ 
અરસૂર 
( ઈ. પૂ. ૩૮૪-૩૨૨) 
જ્ઞાનનું સામ્રાજ્ય 
સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન 
કરી રહ્યો હતો. 


ઈરાનZ 


SS 


( 10AM 


તો ફારસ છે . 


RR [૭૭% 


\ 500 AD 
. 


તેણે એથેન્સ શહેરના વિદ્યાલયમાં, અનેક વિષયો જેવાકે તર્કશાસ્ત્ર , 
જીવશાસ્ત્ર અને ભૌતિકશાસ્ત્રપ ઉપર વ્યાખ્યાનો દીધા. 


દુર્ભાગ્યવશ ભૌતિકશાસ્ત્રવિષેની તેની ઘણી બધી 
ધારણાઓ સાચી નહોતી. 


અખિલ સૃષ્ટિ ( બ્રહ્માંડ) નું 
કેન્દ્ર પૃથ્વી છે. 


* ભૌતિકશાસ્ત્ર નામ તેમણે જ આપ્યું. 


પૃથ્વીકેન્દ્ર છે. પાણી, હવા, અગ્નિ અને આકાશ તેનાથી ઉપર છે. 
કારણકે, વસ્તુઓ પોતાની.. … 


તેમનો એવો પણવિચાર હતોકે, હલ્કી વસ્તુઓની સરખામણીમાં 
ભારેખમ વસ્તુઓ ઝડપથી નીચે આવે છે. 


મૂર્ખામી ના કરો, અરડૂ 
ખોટો ના હોઈ શકે. * 


શું આપણે 
આ વસ્તુઓને નીચે 
પાડીને જોઈએ ? 


WI] 


પ્રાકૃતિક અવસ્થામાં પહોંચવાનો પ્રયત્ન 
કરેછે - તેથી પથ્થરો નીચે પડે છે અને પરપોટા | 
ઉપરની તરફ ચઢે છે. 


* આ દૃષ્ટિકોણ લાંબા સમય 
સુધી કાયમ રહ્યો. 


સિકંદરના મૃત્યુ પછી તેના સેનાપતિઓએ તેનું સામ્રાજ્યવિભાજીત કરી 
વહેચી લીધુ.મિસ્ત્રીમિસર (ઈજીપ્ત) નુ સામ્રાજ્યટોલેમીના ભાગે આવ્યું. 


તેમાનો એક પ્રાચીન જગતનો સૌથી મહાન ભૌતિકશાસ્ત્રી .. 


મેડીટેરિયન સમુદ્ર 


TV9Q 


જ તારો અર્થ તે જ, 


જાહેરમાં નગ્ન 
દોડનાર ! 


TI 


મિસ્ત્ર મિસર (ઈજીપ્ત) | 
તેની રાજધાની એલેક્ઝાન્ડ્રિયા, બુદ્ધિજીવીઓની બૌદ્ધિક પ્રવૃતિઓનું કેન્દ્ર બની. 
એલેક્ઝાન્ડ્રિયા એ યૂક્લિડ ( ઈ. પૂ. ૩૦૦) જેવા ઘણા બુદ્ધિજીવીઓને પ્રેરિત 
કર્યા . 

..... આર્કિમીડીઝ( ઈ. પૂ. ૨૮૭-૨૧૨) પણ હતો. 
9 .Matter / 2 . Aristotle / 3 . Logic / 8 . Biology / 4 . Physics / S . View / 9 . Scholars / C . Physicist 


એલેક્ઝાન્ડ્રિયામાશિક્ષણ પુરુ કર્યા પછી આર્કિમીડીઝ પોતાના વતન સાયરાક્રૂજા 
પાછા ફર્યા . જ્યાં તેઓ હેરનના રાજ્યાશ્રયમા રહયા. 


‘ તરતી વસ્તુઓ* નો તેમનો નિયમ અને ‘ યુરેકા ની કથા ખુબજ 
પ્રસિદ્ધ છે. તેથી અહીં તેને ફરીથી દર્શાવવામાં નહી આવે. 


WHETILLING 


ઈટલી 


( ભગવાનનો આભાર ! 
મને તે ફરીથી 
સાંભળવી નહી પડે. 


સિસિલી 


TE 


સાયરાજ 


કાર્યેજ 


* આર્કિમીડીઝની 
પુસ્તકનું નામ. 


તેઓએ તેમના પુસ્તક “ સમતલોની સમતુલામા 
સૌ પ્રથમ સ્ટેટીક્સ ના સિદ્ધાંત ને વિકસિત કર્યો . 
IIIIII 


..... અને એક લાંબો સળીયો 
મળે તો હુ પૃથ્વીને તેના 
સ્થાનથી હલાવી શકુછુ. 


હા ! હા ! આ તો 
બહુ મોટુ બોલ્યો. 


બળF અને ભારપw, જો ભારભૂજા 
b અને બળભૂજાથે a ના પ્રમાણમાં 
Sul (F / W = b / a ), 
તો જો મને ઊભા રહેવા માટે સ્થાન 
મળી જાય... . 


શું પાણીના 
જહાજને હલાવી 
શકેછે ? 


W 


112) 


Wri , 


વાર્તા અનુસાર આર્કિમીડીઝએ ગરગડી અને 
ઉચ્ચાલકોની મદદથી ખરેખર તો એક ઘંટાને પાણીની 
બહાર કિનારા સુધી ખેંચી બતાવ્યું. 


કહેવાય છે કે આર્કિમીડીઝએ બનાવેલી યુદ્ધ 
મશીનોને કારણે રોમન સેનાપતિ માર્સીલસ 
બે વર્ષો સુધી કાંઈ ન કરી શક્યો. 


હુ પ્રભાવિત થયો. 
તમે મારા સૈન્ય 
સલાહકાર બનશો.* 


હેરન પછી તેનો પૌત્ર " 
હિરોનિમલ રાજા બન્યો. 
બીજા યુનિક યુદ્ધ ( ઈ. પૂ. 
૨૧૮) દરમિયાન 
કાર્ગેજમાં હનીબાલના 
સૈનિકોની સફળતા જોઈ, 
હિરોનિમસએ રોમ 
સાથેની સંધિ તોડી દીધી 
અને કાર્યેજ સાથે જઈ 
મળ્યો. આ કારણે રોમ એ 
સાયરાક્રૂજને ઘેરો ઘાલ્યો. 


* 


& 


// // 
* તેવુ પહેલુ ઉદાહરણ જ્યા 
ભૌતિકશાસ્ત્રના ઉચ્ચતમ જ્ઞાનને યુદ્ધ 
જીતવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયુ. 


અંતે રોમએ સાયરાફ્રજ ઉપર વિજય મેળવ્યો અને એક રોમન સૈનિકએ 
આર્કિમીડીઝને મારી નાખ્યો. તેની અનેક શોધોમાની એક વોટર સ્કૂ * 
હજુ પણ ઇજિપ્તમા 
ઉપયોગમાં લેવાય છે. 


૩૦ ઈ. પૂ. સુધીમાં મિસરની ખ્યાતિ અને ઐશ્વર્ય લુપ્ત થઇ ગયા હતા અને 
તે રોમ સામ્રાજ્યનો કાર્યપ્રદેશ બની ગયો. એક હજુ પ્રતિભાસંપન્ન વ્યકિત 
ત્યા જનમ્યો જેનું નામ હતુ હેરો , જેણે સૌ પ્રથમ વરાળયંત્ર બનાવ્યું. 


ફરતો ગોળો 


શું છૂ છે ! 


* વોટર સ્કૂ ( આર્કિમીડીઝ સ્કૂ) નો ઉપયોગ પાણી ઊંચાઈ 
પર ચઢાવવા માટે થતો. જેનો ઘણો ખરો ઉપયોગ 
નાઇલ પ્રદેશના જમીનની સીંચાઈ માટે થતો. 


* લગભગ ઈ . સ. ૧૦૦ ની આસપાસ 


૧ . Eureka ( યુરેકા) = મને મળી ગયુ છે ! મે શોધ્યા/ ૨. The Equilibrium of Planes - જે નામથી તે આજે ઓળખાય છે ? 
3 . (2012 UELET 2441 all culo 2127 / 8 . Force / 4 . Weight / S .Weight-arm / 9. Force -arm / C . Steam Engine 


તેણે એક બકનળી પણ બનાવી તેમજ યંત્રશાસ્ત્ર અને 
તેજ- પરાવર્તનશાસ્ત્ર ઉપર પુસ્તકો લખ્યા. તેના દ્રષ્ટિ 
વિશેના અભિપ્રાયોએ તે સમયની સમજણને દર્શાવી. 


હજુ એક મહાન એલેક્ઝાન્ડ્રીયન હતો, ટાલમી ( ઈ. સ. ૧૫૭-૧૫૧). 
તે માનતો હતો કે બ્રહ્માંડ ગોળાકાર છે અને પૃથ્વી તેના કેન્દ્રમાં છે. 
હવે આપણે જાણીએ છીએ કે તેની ધારણા ખોટી હતી. 


બુધ 


ચન્દ્ર 


O 


પૃથ્વી 


શિનિ 


મંગળ 


પ્રકાશ આંખોથી નીકળે છે. 
અને વસ્તુઓ સાથે 
અથડાઈને પરાવર્તિત 
થાય છે. 


બૃહસ્પતિ 


તેણે પ્રકાશવિજ્ઞાનનો પણ અભ્યાસ કર્યો . 
મુખ્યત્વે રીફ્રેકશનની પ્રક્રીયા પર. 


ટાલમી એ ઘણા પ્રયોગો કર્યા અને ચોકસાઈપૂર્વક 
X અને y ના ખૂણા માપ્યા. ... 


રીફ્રેકશન તમને b પાત્રમાસિક્કો જોવામાં મદદ કરે છે, 
કારણકે પ્રકાશના કિરણો પાણીની સપાટી ઓળંગતા વળી જાય છે. 


.. પરંતુ તે x અને y નો પરસ્પર 
સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરી શકનાર 
સમીકરણ સુધી પહોંચી ન શક્યો. 


ટાલમી પછી યુરોપમા ખુબજ ધમાચકડી થઇ. 
રોમન સામ્રાજ્યનું પતન થયું, કી 
અને ખંડીતરાજ્યો શેષ રહ્યા. . 


હા ! હા ! 
મેં તેને ૧૪ સદીઓ 
પછી શોધ્યો. 


આ નિયમમાં 
sine x ( જ્યા x) | 
અને 
sine y (gall y ) 
એક અચળાંક 
છે. 
હવે તેને 

સ્નેલના 
નિયમથી 

ઓળખવામાં 
આવે છે. 


અને આ જ્યા 
એટલે શું ? 


WSNELL 
1 જા 1626 


Mihill.uy 


સમયની રેખા 
ના ઓળંગો. 


ઉત્તર આફ્રિકા , 


ister . 


આ પુનરજીવન ખરેખર વિજ્ઞાન માટે પુનર્જન્મ ન હતો. 
તે સમયમાં યુરોપ ધર્મ ઝનૂની માણસોના પ્રભાવ હેઠળ હતુ. 
થઇ7% 


અરે ! આ શું થઈ 
રહ્યું છે ? 


યુરોપ 


૮ 


- 


અરબી કેબીલાઓએ બાઈટેન્ટિયમ સામ્રાજ્યઉપર આક્રમણ 
| કર્યું અને ઈ. સ.૬૪૦ મા મિસર (ઈજીપ્ત) ઉપર કજોકર્યો . 

એક ટાંકણીની અણી 
યુપ ! આપણે 
તેમણે યૂનાનીવિજ્ઞાનને જીવંતરાખ્યું અને તેને 

ઉપર કેટલા દેવદૂતો 
અંધારયુગમાં મધ્યયુગમાથી આધુનિક યુગ તરફ જઈ રહેલ 

નાચી શકે ? 
છીએ. , 

પુનરજીવીત યુરોપમાં પ્રસારીત કર્યું. 
9 . Siphon / 2. Mechanics / 3. Catoptrics / 8 . Reflected / 4 . Optics / s . Refraction = ysilloll leglo gel gel la 11H1 Yraladot ! 
9 . Constant / C . Renaissance 


( I 


/ 


તે પછી એક માણસ આવ્યો..... 


પુનરજીવન યુગ પશ્ચાત ધર્મશ્રદ્ધાએ જીજ્ઞાસા કે કુતૂહલને 
લેશમાત્ર પ્રોત્સાહીત ના કર્યું.... 


આપણને બુધ ગ્રહ આપણા 
માથાની એકદમ ઉપર કેમ નથી 
દેખાતો ? * 


અરે ! 
મંગળ ગ્રહ આ રીતે 
ગતિ કેમ કરે છે ? * 


* ટાલમીના બ્રહ્માંડ 
દર્શનમાં, આ પ્રશ્નોના 
સરળ ઉકેલ ન હતા. 


નિકોલસ કોપરનિકસ 
( ઈ . સ .૧૪૭૩ -૧૫૪૩ ) 


જેણે સૂર્યને કેન્દ્રમાં સ્થિર કર્યો અને પૃથ્વીને તેની 
આજુબાજુ કક્ષામાં ફરતી કરી . 


તેના ૧૦૦ વર્ષો પૂર્વે ગુટેનબર્ગ એ 
છાપકામ નો આવિષ્કાર કર્યો હતો. 


કોપરનિકસના અધાર્મિક સિદ્ધાંત ઈ. 
સ .૧૫૪૩ માં છપાયા. 


= 


મને પવિત્ર 
બાઇબલથીજ 
આની શરૂઆત 


કરવા દે, 


Revolutionibus 


Drbition 


જુઓ! આ રીત 
કેટલી સરળ છે. 


અરે હા ! 


ગુટેનબર્ગની 
બાઇબલ 


ITI ||IIIIIIઈ . 


..... અને પછી કેટલાક લોકોએ થોડી રક્ઝક કરી. 


આ બધી વાતો છતા ઘણા લોકોએ 
કોપરનિકસે દર્શાવેલ મોડેલનો સ્વીકાર 
કરી લીધો..... 
_ હુ હવે આ 
બાબતોનુ સારુ અનુમાન છે 

લગાવી 
શકુ છુ. . 


પણનિકોલાઈએ તેની 

પુસ્તકમાં કહ્યુકે આ 
સિદ્ધાંતોનો વાસ્તવિકતા 

સાથે લેશમાત્ર 
સંબંધ નથી, 


ર 


ગ્રહોને સૂર્યની પરિક્રમા 
WIકરવા દો , પણ સૂર્યને પૃથ્વી ફરતે 
પ્રદક્ષિણા કરવા દો . આનાથી બધા ખુ9 ( નહી ! 

થશે ? 


પરિક્રમા કરતા હતા 
બાકીના ગ્રહો છે . 


પૃથ્વી 


લાગે છે કે સંપાદક 
તેને પાછળથી ઉમેરી 

દીધુ હશે. 


જે. કેપ્લર 
( ઈ . સ. ૧૫૭૧ -૧૯૮૦) 


રાઇનોલ્ડ ( ઈ. સ. ૧૫૧૧ - ૧૫૫૩) એ ઈ. 
સ.૧૫૫૧ મા ગ્રહોની સ્થિતીઓનુ 
પ્રશિયન કોષ્ટક છાપ્યું. 


ટાઈકો બ્રાહે 
( ઈ. સ.૧૫૪૬-૧૯૦૧) 


ટાઈકોએ તેના નિરીક્ષણ હવીન,ડેન્માર્ક સ્થિત તેની 
ખાનગી વેધશાળામા ન કર્યા હતા. 


ટાઈકોએ એક અતિદીપ્ત નવતારા ને 
ભડકે બળતો અવલોકયો. ( ઈ. સ.૧૫૭ર). 


અને એક ધૂમકેતુને તેની લંબગોળાકાર કક્ષામાં 
ભ્રમણ કરતા અવલોકયો. 


IYA 


AM 


બધીજ પ્રાકૃતિક ગતિઓ ગોળાકારમા થાય છે. 
અરર્. 


બ્રહ્માંડ અપરિવર્તનશીલ છે. 
જેનાથી સ્પષ્ટ રીતે, કોપરનિકસે દર્શાવેલ મોડેલને 

- અરડૂ. 
સમર્થન મળતુ હતુ. 

PhItiWAutMT 
9 . Observatory | 2 . Supernova / 3. Comet 


TIC 


પરંતુ યુનાની ભૌતિકશાસ્ત્ર ને પ્રાણઘાતક 
ફટકો ટાઇકોના વિદ્યાર્થીએ માર્યો . 


ટાઈકોએ આપેલ માહિતીના ઊંડા પૃથ્થકરણ પછી 
કેપ્લરે ગ્રહોની ગતિ સંબંધે ત્રણનિયમો બનાવ્યા. 


દીર્ઘવર્તુળને સહેલાઈથી એક પેન્સિલ, 
એક દોરી અને બે ટાંકણીઓ ( બન્નેને કેન્દ્રમાં 
રાખીને) ની મદદથી દોરી શકાય છે. 


ગ્રહોની ભ્રમણકક્ષાઓ 
લંબગોળાકાર હોય છે અને સૂર્ય 

તેના કેન્દ્રસ્થાને હોય છે. 


આ 


સૂર્ય 


ગ્રહ ૨ 


લંબગોળાકાર , 
કેન્દ્ર, આ બધુ શું 

છે ? 


ટાંકણી 


જોહાનકેપ્લર ( ઈ. સ.૧૫૭૧ 

૧૯૩૦). 


પહેલો નિયમ( ઈ. સ.૧૯૦૬) 


TILEXIn 


WWW2ZZZZZZ 


Zigirit / 

તે એક કપાયેલો ભાગ છે જે એ 
શંકુને ખૂણેથી કાપવાથી મળે છે. 
દીર્ઘવર્તુળ ઉપરાંત 

તે જોયુ મે 
શું કાપ્યું? 


તેને સૂત્ર 
સમીકરણ થી પણ 
દર્શાવી શકાય છે. 


બીજો નિયમ( ઈ. સ.૧૯૦૯) 


સૂર્ય અને ગ્રહોને જોડતી રેખા, સમાન 
સમય ખંડોમાં સમાન ક્ષેત્રફળ બનાવે છે. 


થી 


નહી ! 
સમીકરણ 
ચિત્રકથામાં 

નહી . 


દીર્ઘવર્તુળ, 


સમીકરણ 6 


સમાન 
ક્ષેત્રફળ 


( ઠીક છે. ઠીક છે. 
આપણે કેપ્લર ઉપર , 

પાછા ફરીએ. 


આ કારણે તેને 1 થી 2 સુધી જવામાં એટલોજ છે 
સમય લાગે છે જેટલો 3 થી 4 સુધી જવામાં 
લાગે છે. જ્યારે ગ્રહ સૂર્યની નજીક હોય છે ત્યારે 

તેની ગતિ ઝડપી હોયછે. 


IC 


કેપ્લરે આ બન્ને 
નિયમો તેની પુસ્તક 
એસ્ટ્રોનોમિયા નોવા’ 
મા પ્રગટ કર્યા . 


ગ્રહોની ભ્રમણકક્ષાઓની સમય 

અવધિનો વર્ગ, ભ્રમણકક્ષાના 
અર્ધવ્યાસના ઘનના અનુપાતમાં 

હોયછે. 


કેપ્લર પોતાનાનિયમને ક્યારેપણ સરળ ભાષામાં 
દર્શાવી શક્યો નહી. ધારોકે, જો બે ગ્રહો હોય જેમની 
સમય અવધિ T, અને T , હોય અને તેમનું કેન્દ્રથી અંતર 

D, અને D હોય તો ... 


6 ગુરુ 


ત્રીજોનિયમ 
( ઈ. સ.૧૯૧૯), 


વ્યાસ 


મંગળ 


ત્રીજો નિયમ તેની 
પુસ્તક “હાર્મોની ઓફ 
ધી વર્લ્ડ મા છાપ્યો 
( ઈ. સ.૧૬૧૯). 
આ પુસ્તક 
રહસ્યવાદથી 
ભરેલી હતી . 


( 


થ્વી 


શું ? 


બુધ 


સમય અવધિ . 
will/II/II / ulll /III 


આનાથી ગ્રહોના વાસ્તવિક સ્થાન વિષે ચોકસાઈપૂર્વક 
અનુમાન લગાવી શકાશે. 


ગતિના નિયમોને બનાવવાનું પહેલું ડગલુ 

ગેલીલિયો ગેલિલી એ ભર્યું. 


S 


હું મારુ આ કાર્ય 
રાજા રુડોલ્ફ અને 
ટાયકો બ્રાહેને 
સમર્પિત કરીશ. 


યુનાનીઓના સમયથી 
અત્યાર સુધી ઘણો 
વિકાસ થયો છે. ગ્રહો 
અને તારાઓવિષે 
આપણુ જ્ઞાન સમૃદ્ધ થયું 
છે. આપણને એટલી તો 
ખબર હતી કે ગ્રહો ગતિ 
કરે છે. 


મને મારા પહેલા 
નામથી ના 
બોલાવતા, 
કરશોને તમે ? 


પરંતુ તે કેમ ગતિ કરે છે 


લા 


રૂડોલ્ફીયન 

કોષ્ટક 
( ઈ. સ.૧૯૨૭) ) 


તેનો શોધ લેવાનો હજી 
બાકી હતો. 


ગેલીલિયો ગેલિલી 
( ઈ. સ .૧૫૬૪-૧૯૪૨) 


9 . Ellipse / 2 . Mysticism / 3 . Proportional / 8 . Table / 4 . Laws of Motion 


ગેલિલી,કેપ્લર નો સમકાલીન હતો. તે વધારે ધાર્મિક ન હતો. 
એક દિવસ, ચર્ચમા ઝૂલતા ઝુમ્મરએ તેનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું. 


MKG 


આ તેને ઝૂલતા લોલકર વિશેના બે મહત્વપૂર્ણ 

અવલોકનો બનાવવા તરફ દોરી ગયુ. 

પહેલો - 
ઝૂલતા લોલકની સમય 
અવધિ લોલકની ચાપ 
ઉપર આધાર નથી 

રાખતી.* 


ધાર્મિક પ્રવચન 
કરતા આ વધારે 

, કુતૂહલ પ્રેરક છે. 
21ST 


VIJ 


mil/ Ulth 


TIMES 


* ન્યૂટને આપેલો તેના 
વિષેનો ખુલાસો 

(૧૭ મી સદી) 
morror 


only 


લિોલકની ચાપન 


બીજો - 
ઝૂલતા લોલકની સમય અવધિ લોલકના 

ભાર ઉપર આધાર નથી રાખતી.* 


તેને એ પણ જાણ હતી કે, બે અલગ અલગ ભારવાળી વસ્તુઓ જો એકજ 
ઊંચાઈએથી નીચે પાડવામાં આવે તો બન્ને એકજ સમયે જમીન પર અફળાશે. 


7 શું ગઈકાલે તે II 

મારા ઉપર પિઝાના 
મિનારા પરથી પથ્થરો 

ફેંક્યો હતો? 


નહી ! મેં ફક્ત એના / 
વિષે લખ્યું છે. 


Om 


- સીસુ 

(Lead ) 


© તાંબુ 
(Copper) 


સ્ટેવિનસ ( ઈ. સ. 
૧૫૪૮ -૧૬૨૦) 


મેં ? ક્યારેય 
નહી. આણે 
ફેંક્યો હશે. 


*તેનો વાસ્તવિક ખુલાસો 
આઈન્સ્ટાઈને કર્યો ( ૨૦મી સદી) 

Irritorrent 


ભારેખમ વસ્તુઓ વધુ ઝડપથી 

નીચે પડે છે. 
/ HBil /I/ lti - અરડૂ 


g 


l 


સાઈમન સ્ટેવિનસ, હજુ એક સમકાલીન હતો. તેણે બતાવ્યું કે 
ઢળેલી સપાટી ઉપર પૃથ્વીનું આકર્ષણ બળ ઓછુ હોયછે. 


ૌલિલી એ ઢળેલી સપાટીનો ઉપયોગ વસ્તુઓની ગતિ વિષે 
અધ્યયન કરવા કર્યો . 

, સારુ થાત જો 

મારી પાસે એક 
સારી ઘડીયાળ 

હોત. 


ટાંકી 


po 


પ 


VA 


અહી જુઓ ! AB ઉપર AC કરતા 
વધારે દડા છે. તેથી આ મશીન 

નિરંતર ગોળ ફરતી રહેશે. 
આ કારણકે. 


પૃથ્વીનું આકર્ષણ બળ 
ઢળેલી સપાટી AB ઉપર 
સીધી સપાટી AC કરતા 
ઓછુ હોવુ જોઈએ. 


તેણે ઝૂલતા લોલકનો 
ઉપયોગ કરવો જોઈતો 
હતો. મે ઈ. સ. ૧૬૫૬ માં 

હ્રજેન્સ 
તેનો પ્રયોગ કર્યો હતો. | ( ઈ. સ.૧૯૨૯-૧૯૯૫). 


પાણી 


ગેલિલી એ શોધી કાઢયુ કે, નીચે ગબડતા દડા એ 
કાપેલુ અંતર તેની સમય અવધિ ના વર્ગ ના 
અનુપાતમાં વધતુ જાય છે.... 


. જ્યારે કે ગતિ સમય અવધિ સાથે 
વધતી જાય છે. 


વિગ બદલ્યા વગર જો ગWિ, 
કરવામાં આવે તો કોઈ પ્રકારના 
તાણની જરૂર પડતી નથી , 


D G T2 


D(અંતર) 


સમય અવધિ 


જુઓ, પૃથ્વીનું આકર્ષણબળ 
ગતિને એકધારી રીતે બદલે છે. 
તેથી ... 


દરેક ગતિ પાછળ કોઈક 
બળ કામ કરે છે. 
- અરન્તુ 


T ( સમય અવધિ) 


9 . Contemporary / 2 . Pendulum / 3 . Arc of swing / 8 . Pull 


આ પછી તેણે બે દિશાઓમાં થતી સંયુક્ત ગતિ 
| વિષે વિચાર કર્યો ... 


IIIIIIIIIIII 
સિમ્પલીસિયસ* 

જો વહાણ સ્થિર હોય તો પથ્થર 
બરાબર નીચે પડશે. અન્યથા તે 
Aની પાછળ, B સ્થાને પડશે. 


ખોટ ! 


II 


O 


8 


A NEW 


જો કોઈ 
પથ્થરને 
વહાણના ડોલ 
કૂવા ઉપરથી 
પાડવામાં આવે 

તો તે વહાણ 
ઉપર ક્યા પડન 


એકધારી ગતિથી 
ચાલતુ વહાણ 


સ્થિર 
વહાણ 


i 


જો વહાણ એકધારી 
ગતિથી ચાલતું હોય તો 
પણ પથ્થર A સ્થાનેજ 

આવીને પડશે. 


જરા થોભો. પહેલા કપ્તાનને 
રસ્તામાથી ખસી જવા દો ! 


* અરડૂની વિચારધારા દર્શાવતુ એક 
પાત્ર જેનો ઉલ્લેખ ગેલિલી પોતાના 

સંવાદોમા કરતો. 


Glirit/ 


ગેલિલી એ જાણી શક્યો કે બે દિશાઓમાં થનાર 
ગતિને પરસ્પર સાંકળી શકાય છે... , 


આ ગેલિલીયન સાપેક્ષવાદ ના સિદ્ધાંત તરફ દોરી ગયુ. 


જો વહાણની ઝડપ ) 
એકધારી વધતી રહે 

તો શું થશે ? ) 


વહાણની એકધારી 
ગતિ જે પથ્થર એ 
જાળવી રાખી છે. 


" જો કોઈ બંધ ઓરડીમા યાંત્રિક પ્રયોગ 
કરવામાં આવે તો આ એકધારી ગતિ અને • 
, સ્થિર અવસ્થાવચ્ચે સરખામણી કરવી છે 


E 


XY : 
પથ્થર નો માર્ગ 


પૃથ્વીનું 
| આકર્ષણબળ ! 


| સિમ્પલીસિયસ, 
આવા સમયે તે 
જે કહ્યું તે થશે. 
ત્યારે પથ્થર 
સ્થાન A ની 
પાછળ સ્થાન B 
પર અફળાશે. 

તારો અર્થ 

એકધારી 
ગતિ આટલી 
વિશિષ્ટ છે ? 


આ સાભળવાની) 
જ સરસ લાગે છે. આ 


આઈન્સ્ટાઈન 


7GD6Y 


એ 


(મહદ્દઅંશે ! 


A નું સ્થાન જ્યારે પથ્થર 
વહાણ પર અફળાયો. 


(૧૬૦૦ 


A નું સ્થાન જ્યારે પથ્થર 
છોડવામાં આવ્યો 


IIIIIIIIIImp - 7- ninor 

Imr . 
ગેલિલીએ પહેલું ખગોળકીય દૂરદર્શી/ દૂરબીન બનાવ્યું અને તેનાથી 
રાત્રીના આકાશમાં અંતરિક્ષનુ નિરીક્ષણ કર્યું. 


ને અંતે ! 


IIIIIIIII 


અને મે 


જોયુ! 


ચન્દ્રમા - ટેકરાઓ 
અને ખીણોથી 
ભરેલો. … 


શુક્ર અને મંગળ 
ગ્રહો ચંદ્રમાની 

ગુરુ ગ્રહ અને તેની 

પરીક્રમા કરતા 
જેમ કળા 

: તેના ત્રણ ચન્દો.. 
ડતા . . . 
imi [ DlI/ I/ WWuLmill 


# l 
દેખાડતા |[ 


આકાશગંગા. તેમાં રહેલાજ 

અગણિત તારાઓના 
સમૂહો ઝૂમખામાં વાવેલા 
પ્રતીત થયા. 

Illiii 


આ નિરીક્ષણોથી 

કોપરનિકસના 
વિચારોને નિઃસંશય 
સમર્થન મળતું હતું. 

i iiiiii ! 


@ @ mmitml / 


l 


આટલુ બધુ ચર્ચ સહન કરીલે તે 
કરતા ઘણું વધારે હતું. - ગેલિલીને 
એકાંતવાસી કેદમાં રાખવામાં આવ્યો 
અને તેના ઉપર તેના મતોને પાછા 
ખેંચી લેવા દબાણ કરવામા આવ્યુ. 


છે કે ATM 

કાશ આ બીજી 
જીંદગીમાં હુ ગતિના 
નિયમો ઉપર કામ 

કરી શકત. 


અરે પણ 
ભૌતિકશાસ્ત્ર શું 
ફક્ત ગતિશાસ્ત્ર 

છે ? 


નહી, ચાલ 
આપણે બીજી 
વસ્તુઓ પર 
નજર કરીએ, 


હું મારા ખોટા મંતવ્યોને છોડુ 

દુનિયાના મહાનતમ ભૌતિકશાસ્ત્રીઓમાથી 
છુ... કે સૂર્ય કેન્દ્રસ્થાને છે. 

એક ગેલીલિયો ગેલિલી અંધ અને થાકેલી 

અવસ્થામાં ઈ. સ.૧૬૪૨ મા મૃત્યુ પામ્યો. 
૧ . જ્યારે ગેલિલીએ ઇટલીના વિનસ શહેરમાં પોતાની દૂરબીનનું પ્રદર્શન કર્યું હતું, ત્યારેપ્રિન્સ ફેડ્રિક સેસીએ ગ્રીક શબ્દ Teli ( દૂર) + scope(દર્શી / બીન) = 
Teliscope ( દૂરદર્શી / દૂરબીન) ની રચના કરી હતી. / ૨. Mechanics 


ચુંબકત્વ ને હમેશાથી એક ગૂઢ અને રહસ્યમયી 
શાસ્ત્ર સમજવામાં આવ્યું. 


ચુંબકીય ખનિજલોહ ( પ્રાકૃતિક લોહચુંબક) વિષે ચીનના 
ખાણ કામગારોને પ્રાચીન સમયથી ખબર હતી . 
( ઈ. પૂ. ૨૫૦૦ ). 

લાગે છે તે ફરીથી ; 
ઓહ Y ચીપકી ગયો. 
મદદ કરો ! છે 


લસણ ચુંબકત્વનો 
નાશ કરે છે. 


જ્યા એક બાજુ 
ગતિશાસ્ત્ર ઝડપથી 
આગળ દોડી રહ્યું 
હતુ, ત્યારે ચુંબકીય 
અને પ્રકાશ સંબંધી 
વિજ્ઞાન કાચબા ની 
જેમ ઘસડાઈને 
આગળ વધતુ હતુ.... 


આત્માના સ્વર્ગ પ્રવેશમાં 
ચુંબક મદદ કરે છે. 


ચુંબકોનો ઉત્તર દીશા ચીંધવાનો ગુણધર્મ સૌપ્રથમ 
કોણે શોધ્યો, તેની આજે પણ કોઈને ખબર નથી. 


પરંતુ ૯૦૦ ઈ. પૂ. થી જ લોકો , 
ચુંબકીય સોય નો ઉપયોગ તોફાની 
સમુદ્રમાં દીશા શોધન માટે કરતા 
હતા. 


કેટલાયે લોકોને ચુંબકીય બળ રહસ્યમય લાગતુ 
હતું... 


ધરી 


.... જો એક ચુંબકને 
ચાંદીની પ્લેટ નીચેથી 
હલાવવામા આવેતો 

પ્લેટની ઉપર રાખેલો 
લોખંડનો નાનો ટુકડો 
પણ તેને અનુસરશે 
અને પ્લેટ ઉપર હલશે . 


૪ . 


સંત ઓગસ્ટીન ( ઈ. સ. 

૪૨૮) . 


ઘણુ કરીને ફ્રેન્ચ ઈજનેર પેરિગરિનસ એ સૌ પ્રથમ ચુંબકો ઉપર વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કર્યા . તેણે ચુંબકોના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ગુણધર્મોની નોંધ કરી . 


[ ULK 


ચુંબકના ધુવો 
નિશ્ચિત હોય છે. 


N 


N 


પેરિગરિનસ 
( અંદાજે ઈ. સ. ૧૨૮૦) 


સમાન ધ્રુવો પરસ્પર અપાકર્ષણ 
પેદા કરે છે, જ્યારે અસમાન ધ્રુવો 
પરસ્પર આકર્ષણ પેદા કરે છે. 


અને ચુંબકને કાપીને પણ આ ધૂવોને 
અલગ કરવા અસંભવ છે. 


આ બાબત આ સ્થિતીમા વિલિયમગિલ્બર્ટ 
( ઈ. સ.૧૫૪૪-૧૯૦૩ ) ના સમય સુધી 
જેમ ની તેમ રહી. 


તેણે અવલોકયુ કે ચુંબકીય સોય ને ઉર્ધ્વ 
ગતિ આપવામાં આવે છે ત્યારે તે પૃથ્વીની 
ધરી તરફ ‘ઢળી જાય છે. 


તેમ છતા ચુંબક ઉત્તર દિશા કેમ ચીંધે છે 
તે વિષેનો તેનો ખુલાસો અયોગ્ય હતો. 

AugZIO 
" ખગોળીય 
ગોળો 


ક 


12 


allણ 
ચુંબક ખગોળીય ગોળાના 

ધૂવોને ચીંધે છે. 
9 . Celestial Sphere / 2 . Vertical Motion 


વક ખગોળીય ગોળાના 


ASSIM . 


- - 


WIN 


ચુંબકીય સોયને એક ગોળાકાર ચુંબક પાસે રાખવામાં આવે તો 
લગભગ આવોજ ઢોળાવ ઉત્પન્ન થાય છે. 


આ અવલોકનોથીગિલ્બર્ટ એ સૂચવ્યું કે પૃથ્વી પોતે એક બહુ મોટુ ચુંબક છે. 


ચુંબકીય સોય 


ગોળાકાર ચુંબક 


હોકાયંત્રનોકાંટો પૃથ્વીના 
ચુંબકીય ક્ષેત્રથી પ્રભાવિત થાય છે. 


એક વાત લોકો યૂનાનીઓના સમયથી જાણતા હતા કે જો અંબર 
(કેરબા) ને ઘસવામાં આવે તો તે સૂકા ઘાસના ટુકડાઓને આકર્ષિત 
કરી શકે છે. 


પs 


TIT એક એવું યંત્ર છે 
બનાવ જેનાથી નાઇલ નદીમાં 
આવનાર પૂરને રોકી શકાય. 
નહી તો તને યાતનાઓ આપીને , 

મારી નાખવામાં આવશે , 


વાહ ! આ તો બહુ 
મજેદાર રમત છે ! 


ભૌતિકશાસ્ત્રની હજુ 
એક શાખા હતી જેમા 
થોડી ઘણી પ્રગતિ 
થઇ. - 
પ્રકાશવિજ્ઞાન - 
અલ હાજન ( ઈ. સ. 
૯૬૫-૧૦૩૯) 
રસપ્રદ 
બનાવોવાળી 
જીંદગી વીતાવી 
રહ્યો હતો ... 


અલ હકીમ, 
મિસર (ઈજીપ્ત) નો પાગલ ખલીફા 


pd 


) 


...ગિલ્બર્ટ એ આ ગુણધર્મ ને બીજા ઘણા પદાર્થોમા પણ શોધી કાઢયો. 
તેણે તેને ‘ ઇલેક્ટ્રીક્સ (વીજ ભાર ભરેલુ) તેવું નામ આપ્યુ. 


અલ હાજન 


અલ હાજન એ ગાંડપણનો ડોળ કર્યો અને ગુપ્ત 
રીતે પોતાના પ્રયોગો ચાલુરાખ્યા. 


તેણે એક પિન -હોલ કેમેરો પણ બનાવ્યો. 


કેટલો મસ્ત અને 
મજેદાર શો છે ! 


- 


આપણે વસ્તુઓ એટલે જોઈ 
શકીએ છીએ કારણકે તે પ્રકાશને 
વેરાવે છે તે પ્રસારીત કરે છે. આંખો 

પ્રકાશનો સ્ત્રોત નથી. 


... અને પરવલય આકારના દર્પણ બનાવ્યા! 


અલ હાજન એ લેન્સ તેમજ પ્રત્યાવર્તન અને પરાવર્તન નો પણ 
અભ્યાસ કર્યો . પરંતુ તે દૂરબીન નો આવિષ્કાર કરવામાં અસફળ રહ્યો. 


આપાતી 
પ્રકાશ કિરણો 


( કેન્દ્ર 


જે મે કર્યો , 


૬ , ૦૦ 


પરવલીય દર્પણ 


વાહ ! આનાથી 
પ્રકાશ સારી રીતે 
કેન્દ્રિત થાય છે. 


સ્પષ્ટ છે કે ઈ. સ.૧૬૦૦ પહેલા 
યંત્રશાસ્ત્ર જ ભૌતિકશાસ્ત્રની 
રાણી હતી. 


KIીતાજી ( કેન્દ્રિત થાય છે 


9 . Compass / 2 . Optics / 3 . Parabolic Mirror / 8 . Incident Light Beam / 4 . Focus / S . Refraction / 9. Reflection 


૧૧ 


પોતાના અંતિમ દિવસોમા ગેલિલીનો 
એક બુદ્ધિમાન સહાયક હતો.... 


ટોરિસિલી,પિસ્ટનની કાર્યપ્રણાલી જોઈને 
કુતૂહલ પામ્યો. 


.. પણ આના માટે 
નળી બહુ લાંબી 
થઇ શકતી નથી. 


જ્યારે હુપિસ્ટન અંદરની 
તરફ ખેંચુ છુ ત્યારે પાણી 

અંદર આવે છે.. … 


33 ft 


ઈ.ટોરિસિલી ( ઈ. સ.૧૬૦૮ -૧૬૪૭) 


૧ ફૂટ = ૩૦.૫ સે. મી . 


તેણેનિષ્કર્ષ કાઢયો કે હવાના ભારને કારણે જ 
33 ફૂટ પાણીના કોલમને આધાર મળે છે. 


પારાના કોલમની ઉપર માનવ નિર્મિત પહેલો 
શુન્યાવકાશનિર્માણ થયો. ( તેને નળીને આડી 
કરીને પણ ખાતરી કરી શકાય છે.) 


તેના સમકાલીન ઑટો ગુચરિક ( ઈ . સ.૧૬૦૨-૧૯૮૬) એ 
પ્રથમ વાયુ પમ્પ બનાવ્યો. 


WITY 


... અથવા ૭૬ સેંટ 
મી . પારાને ! 


શુન્યાવકાશમાં મીણબત્તી 

બળી શકતી નથી. , 


શુિન્યાવકાશ 


/ IGI [[ / # / 


હવાનો ભાર , 


/ 


૭૬ સે. મી . 


76 cm 


છે 


- પારો 


! 


તેમજ શુન્યાવકાશમાં 
ધ્વનિ પણ પસાર થઈ 

શકતો નથી. 


તેના એક પ્રખ્યાત પ્રયોગે શુન્યાવકાશની શકતીનું 
પ્રદર્શન કર્યું. જેમાં બે અર્ધગોળાઓ શુન્યાવકાશ દ્વારા 
પરસ્પર જોડાઈ જાય છે. ઘોડાઓ જોતરેલા બે જૂથો પણ 
આ અર્ધગોળાઓને અલગ અલગ કરી ન શક્યા. 


આ મંતવ્યોને બ્લેજ પાસ્કલ ( ઈ. સ .૧૯૨૩ -૧૬૬૨ ) 
વધુ આગળ લઈ ગયો. 
પાસ્કલ બચપણથી જ વિલક્ષણ હતો. 


જો પેલો પાગલ 


આને બેલ - જાર 
( બરણી ઘંટ) કહીશુ ! 


પાસ્કલ જઈ 
રહ્યો છે. 


ઓહ ! 
તે દેખાવમાં 
કેટલો સુંદર છે. 


Issis 


E 


Uૌગડીબર્ગ (૧૯૫૪) 


પાસ્કલ એ આધુનિક સંભાવનાના સિદ્ધાંતો 
નો પણ પાયો નાખ્યો. આગળ જઈને તેનો 
ભૌતિકશાસ્ત્રમાં બહોળો ઉપયોગ થયો. 


તેણે એ પણ સ્પષ્ટ રીતે જાણ્યું કે કોઈપણ પ્રવાહી 
ઉપર લાગેલુ દબાણ ઓછુ થયા વગર પ્રસારિત થઈ 
શકે છે. 


પાસ્કલ જ્યારે ૧૬ વર્ષનો થયો તેણે શંકુચ્છેદ પર 
વિવરણ કરતો ગ્રંથ લખ્યો. અને ૧૯ વર્ષનો થતા 
સૌ પ્રથમ ગણતરી યંત્ર બનાવ્યું. 

પપ્પા જુઓ આ વત્તા - બાદબાકી 
કરી શકે છે. 


દબાણ 


એકદમ અનિશ્ચિત 
સ્થિતિઓમાં પણ 
વિશ્વાસદાયક 
જાણકારી મેળવી 


m/IAL - 


Pસ. શકાય છે. ૦ 


| પ્રવાહી 


આ છે તો 
પાગલ, પણ તોયે 
કામનો છે. 


ઓ ! ) 
સંભવતઃ ! 


દુનિયાને આનો 
શો લાભ થશે ? 


9 . Vacuum / 2 . Modern Theory ofProbability / 3 . Pressure 


દબાણ P 


આ રીતે આપણે પ્રવાહી દ્વારા 
ઉચ્છલકનુંકામ લઈ શકીશુ. 


પાસ્કલે દલીલ કરીકે વાતાવરણમાં 
હવા એક નિશ્ચિત ઊંચાઈ સુધીજ 
હોય છે. 


તિના બનેવીએ એક માઈલ ઊચો પર્વત 
ચઢીને આ વાતની ખાતરી કરી . 


ઓછો આંકડો 


અરે ! આ તો ૩ 

ઇંચ નીચે છે. 


ઓછુ 


નાનું 
ક્ષેત્રફળ 


દબાણ 


R ૭૬ સે. મી . 


દબાણ P 


ક્ષેત્રફળ 


આ રીતે બેરોમીટર કોઈ પર્વતનીટોચ ઉપર 
મેદાની પ્રદેશની સરખામણીમાં ઓછુ દબાણ 
દેખાડશે. 


આમ બેરોમીટર નો ઉપયોગ ઊંચાઈ માપવા માટે પણ કરી શકાય છે. અલબત્ત આ કરવા માટે બીજી રીતો પણ છે. 


| દબાણના અધ્યયનમા તે પછીનું 
મહત્વનું પગલુ ભરનાર હતો .... 


જાણી 


તમે પર્વત ઉપરથી 
ધીરે ધીરે નીચે ઉતરો 
અને બેરોમીટર 
ટ્યુબનો સ્કેલ તરીકે 
ઉપયોગ કરો. 


બેરોમીટરને પહાડ પરથી નીચે 
ફેંકો અને નીચે અફળાવાનો 
સમય નોંધી લો . 


કોઈને બેરોમીટર લાંચ 
તરીકે આપો અને તેને 
આ કામ કરવાનું કહો. 


5. 


)) 


વાહ ! વાહ ! 


રોબર્ટ બોયલ ( ઈ. સ.૧૯૨૭-૧૯૯૧) 


ઈંગ્લેન્ડમાં ગૃહયુદ્ધની બરાબર પછી. 


કેટલાક વિદ્વાનોએ અદ્રશ્યવિદ્વાનમંડળ” નામે 
ચર્ચા માટે એક સમૂહ બનાવ્યો. બોયલ આ જ 
સમૂહનો સભ્ય હતો _ 

આપણે અનિવાર્યપણે 
પ્રયોગો કરવા જોઈએ. 


જ્યારે રાજા ચાર્લ્સ સત્તા પર આવ્યો ત્યારે આ 
વિદ્વાનમંડળ રોયલ કોલેજ નામે સ્થાપિત થયુ. 

\ \ \ TI ( W / / / / 


INDIAN 


VC Earthe Ro 


Null Society 


- કેવળ સત્તા થી કાંઈ પણ નહી 


પોતાના કાબેલ સંહાયકરોબર્ટ હુક ની 
મદદથી બોયલ એ ઘણી શોધો કરી. 


તેમણેરજુઆત કરી કે કોગ્રેસ્ડ અથવા 
દબાણયુક્ત હવા વધારે દબાણ નિર્માણ કરે છે. 


... હવા દાબશીલ છે, તે હકીકતની જાણ થતા 
ઘણા મહત્વના નિષ્કર્ષ નીકળ્યા. 


હુ હમેશા બીજા 
નંબર પર ! 


પારાનું 


દબાણ 


દબાણ d ૧ / કદ 


Occ 


હવા 


બોયલનો નિયમ 
( યુ. કે અને 

જો હવા દાબશીલ છે તો એનો 
અમેરીકામાં) 

અર્થ હવા અલગ- અલગ 

કણોની બનેલી છે. અને આ 
રોબર્ટ હુક ( ઈ. સ. 

મૈરિયસનો નિયમ 

કણોની વચ્ચે ખાલી જગ્યા છે. 
૧૬૩૫-૧૭૦૩) 

(ફ્રાન્સમાં) 
૧ . Lever / ૨. હવાનું દબાણ માપવાનું સાધન / 3 . Civil War / ૪. Invisible College / ૫. Pressure a 1 , Volume / ૬. Compressible 


AX 


૧૭ મી સદીના 
ઉત્તરાર્ધમા યુરોપમાં 
ઉચ્ચ કોટિના 
વૈજ્ઞાનિકોની એક 
જમાત હતી ... 


ITIES 


રે 


સી . યુજેન્સ 
( ઈ. સ .૧૯૨૯-૧૭૧૬). 


જી.ડબ્લ્યુ. લીબનેન્જ 
( ઈ . સ.૧૯૪૬-૧૭૧૬) 


આર. હુક 
( ઈ. સ.૧૯૩૫-૧૭૦૩ ) 


એ.હેલી 
( ઈ. સ.૧૯૩૬-૧૭૪૨) 


.... પણ આ બધામાં એક સમાટ હતો.... Tયૂટનનો જન્મક્રિસમસ ના દિવસે થયો. 

બાળપણમાં તેની માવજત તેના દાદા-દાદી એ કરી. 


તેણે ટ્રીનીટી કોલેજમાંથી સ્નાતક શિક્ષણ પૂરું કર્યું 
( ઈ. સ.૧૬૬૫ ) અને પછી મહામારી ( પ્લેગ ઈ. સ. 
૧૯૬૬- ૬૭) થી બચવા તેની મા ના ફાર્મ માં રહ્યો. 


તેના વર્તનથી થોડો 
મંદબુદ્ધિ લાગે છે. 


આહ! 


WIN/ 27 / 


7 


17 / 11 / 17 


G 


૦૦૦ 


IA( 2 


) 


આઇજેક ન્યૂટન 
( ઈ. સ.૧૬૪૨-૧૭૨૭) 


શિક્ષણ સંસ્થાઓમાંશિક્ષા પુરી થયા પછી તેની 
પ્રતિભા ખુબજ પાંગરી. 


દ્વિપદ પ્રમેયના ઉપયોગથી તમે 
નીચેના પ્રશ્નોની ગણના પણ કરી 
શકો છો , જેમકે .. . 


તેણે અતિસૂક્ષ્મ 
સંખ્યાઓથી શરૂ કરી 
અંતમાં કલનશાસ્ત્રની 

રચના કરી . 


III 


) 


( 


D 


Lt. Ay dy 


( હા ! હા ! હવે 
( મને (a + b) ને કંઈ. 

રીતે ઉકેલવુ 
- તે ખબર છે. 


(a + by save 
( a + = a2ab + 
( a + b) 2 = a3btob + b2, 
(a + b )4 - 04402b767674a6 +6 + 2 


4x444 


તો આ જ તે 
અપરાધી છે ! ) 


Say dx = 


- - EWW . 


દ્વિપદ પ્રમેય 


આ તો બહુ 

૮ અઘરુ છે ! 
BIZZIA 


A 


વિક્ષેપ માટે ક્ષમા , મે પણ 1 . ઉપરાંત મહામારીના વર્ષોમાજ 
કલનશાસ્ત્ર વિકસિત કર્યું છે. M ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંતને શોધી કાઢયો. 

( જે ૧૫ વર્ષો પછી પ્રકાશિત થયો.) { 


KUL 


જે બળ સફરજનને વૃક્ષથી નીચે 
પાડે છે, તે જ ચંદ્રને તેની 
ભ્રમણકક્ષામાં ફરતો રાખે છે. 


ન્યૂટન 


2. 


લીબનેજ8) 


પૃથ્વી અને સ્વર્ગના નિયમોમાં અંતર | 
હોય છે. 
- અરન્તુ 
// / / / // / / / / / 


9 . Binomial Theorem / 2 . Calculus 


૧ 


તે જ સમયગાળામાં તેણે પ્રકાશશાસ્ત્રના 
ઘણા પ્રયોગો કર્યા . 


તેમ છતા ફક્ત એક રંગ હોય તો તે 
બદલાયા વગર પ્રસારીત થઇ જાય છે. 


( સફેદ પ્રકાશ એક 
ત્રિપાઠ્ય કાચ દ્વારા સાત રંગોમા) 
વિભાજીત થઇ જાય છે. 


Bકાશ 


0% 


ત્રિપાર્થ કાચ ૧ . 


ત્રિપાઠ્ય કાચ ૨ 


સફેદ પ્રકાશ 
whiteLight 


સફેદ પ્રકાશ 
WHITE UGHT 


ત્રિપાઠ્ય કાચ ૧ 


ત્રિપાર્થ કાચ ૨ 


અને બીજોત્રિપાઠ્ય કાચ આ રંગોને 
ફરીથી પાછા જોડી શકે છે.... 


PRISM 
ત્રિપાઠ્ય કાચ 


પડદો 


આ બધુ હુ પહેલા 
કરી ચુક્યો છું ! 


ન્યૂટને એક ભૂલ ભરેલુ તારણ કાઢયુ કે, પ્રકાશ તેજ ગતિવાળા કણોથી 
બનેલો છે. 


પરાવર્તન 


પ્રત્યાવર્તન 


ભલે કોઈ પણ 
રીતે કર્યું હોય ? 


આ પ્રયોગોએ ન્યૂટન ને 
ખુબજ સમાન અને 
પ્રસિદ્ધિ મેળવી આપી 
(કેમ્બ્રિજ ની પ્રોફેસરશિપ 
ઈ . સ.૧૬૬૯ માં , અને 
એફ. આર. એસ. ઈ. સ. 
૧૬૭૨ માં ). 


* 


" ઓછુ ખેંચાણ 


ઓછુ ખેંચાણ 


ruditutiLuuuildl 


વધુ ખેંચાણ 


આ જ સાથે કેટલાક 
આજીવન દુમન પણ 
બન્યા. ઉ. દા . તરીકે હુક. 


પરાવર્તનમાં પ્રકાશકણો કુદે છે 
પરંતુ પ્રત્યાવર્તન પ્રકાશકણોના 
વધુ ખેંચાણને કારણે થાય છે. 


ખરેખર તો આ વૈકલ્પિક મત માટે હ્યુજેન્સ જવાબદાર હતો. 


ધ્વનિની જેમ પ્રકાશ પણ 
તરંગોથી આગળ વધે છે. 


ધ્વનિ તો કોઈ વળાંક તરફ વળી જાય છે પણ 
પ્રકાશ નહી... 
IS FEELIM તને આજે 

( ઘરેણા નહોતા | 

યૂપ, અવાજ 

મત કર. 
- પહેરવા. . 


ન્યૂટને હ્યુજેન્સના મત ને નકારી 
કાઢયો. જેણે એક તીવ્ર વિવાદ 
ઊભો કરી દીધો. 
{ આટલો ઝઘડો ! તો હું 
પોતાની શોધને પ્રગટ જ ) 

કેમ કરુ ? 


PWS 


પરંતુ એડમંડ હેલી એ તેને મનાવ્યો... 


ન્યૂટનની “પ્રિન્સિપિયા ” વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિનું સર્વોચ્છબિંદુ હતુ જેની શરૂઆત કોપરનિકસ 
થી થઇ હતી. આ માનવજાતિના ઇતિહાસમાં એક મીલ નો પથ્થર છે. 


તારા નિષ્કર્ષો ખુબજ 
મહત્વપૂર્ણ છે. હું તેના 
પ્રકાશનની વ્યવસ્થા કરીશ. 


oia 


પ્રકૃતિ અને તેનાનિયમો રાત્રીના 
અંધકારમાં છુપાયેલા હતા . 
ભગવાને કહ્યું, જા ન્યૂટન, બધાને 
પ્રકાશ દેખાડ.- એ. પોપ 


| અને આ રીતે ન્યૂટનની “પ્રિન્સિપિયા” 
પ્રકાશિત થઇ. 


9 . Optics / 2 . Prism / 3 . Reflection / 8 . Refraction 


૧૫ 


ન્યૂટને ગેલિલીના ગતિ વિષેના નિયમોને ઉકેલી ઠોસનિયમોનું સ્વરૂપ આપ્યું 


બીજો નિયમ : પ્રવેગ = બળ / દળ 


તને કામ પર 
જવામાં મોડુ 
થયુ છે... જા ! 


EzZzo 


તેની પુસ્તક 
મેથમેટીકલ . 
પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ 
નેચરલ ફિલોસોફી મા 
ન્યૂટને પોતાની મેળે 
ચાલતી અખિલ સૃષ્ટિને 
સમજવા માટે એક 

વ્યાપક રૂપરેખા 
વિકસિત કરી હતી. 


પહેલોનિયમ : કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિર ( આરામ) કે 
એકધારી ગતિમા ત્યા સુધી રહેશે જ્યા સુધી તેના ઉપર 
કોઈ બળ વાપરવામાં નહી આવે. 


અને પ્રખ્યાત ત્રીજોનિયમ જેમા ઉપર... 


. . અને નીચેની વાત કહેવામાં આવી . 


જો હુ અને ગાડુ 
એકબીજાને એક સમાન 
બળથી ખેંચીએ છીએ તો 
ગાડુ કઈ રીતે ચાલે છે ? 


પોતાનીવિલક્ષણ અંતરદ્રષ્ટિ દ્વારા ન્યૂટને 
બ્રહ્માંડમાં કોઈપણ બે વસ્તુઓ વચ્ચેના 
ગુરુત્વાકર્ષણ ખેંચાણને પ્રતિપાદિત કર્યો . 
- IT ! ! ! 

BUS 
, 1 

m 2 STOP 


કW 


at 


૮ 


KwCwM 


દરેકક્રિયાની સમાન પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રતિક્રિયા થાય છે. 


ન્યૂટન હવેકેપ્લરના ગ્રહોની ગતિ સંબંધીત નિયમોનું 
મૂળ શોધી શક્યો. આ નિયમોથી અંતરિક્ષ / બ્રહ્માંડ ને 
સમજવામાં ખુબજ મદદ મળી. 


પ્રિસીશન ઓફ 
ઇકવીનોક્સ 


uply 


an 


: 


૯ 


EARTH 


SUV. 


પૃથ્વી 


JAN 


Mercury 


CADTHM2 


પૃથ્વી 


Venus 


Earth 


ન્યૂટને ચન્દ્રની અનિયમિત ગતિ વિષે સમજાવ્યુ. 


. .. અને પૃથ્વીની ગતિમાં થનાર 
“ડોલન વિષે પણ સમજાવ્યું. 


પ્રકાશશાસ્ત્રમાં.. . 


ઉષ્ણાગતિશાસ્ત્રમાં...... 


વિદ્યુત- ચુંબકીયશાસ્ત્રમા. … … 


આપણે આગળ 
જોઈશુ કે 

ન્યૂટનના પ્રકૃતિ 
વિશેના યાંત્રિક 
દ્રષ્ટિકોણ એ 

ઉષ્ણતા એક 
ભવિષ્યમા ઘણા 

પ્રકારની ગતિ છે. 
ભૌતિકશાસ્ત્રીઓના 
વિચારોને 

પ્રકાશના કણો 
પ્રભાવિત કર્યા . 

ગતિના નિયમોનું 
પાલન કરે છે. 

કે. એલ. બોલ્ટજર્મન 

( ઈ. સ.૧૮૪૪-૧૯૦૬) 
ન્યૂટન 
9 . Acceleration = Force / Mass / 2 . Optics / 3 . Thermodynamics / 8 . Electro -Magnetism 


વિદ્યુત તરંગો 
ખરેખર તો ઈથર 
( અવકાશ) માં થતી 
યાંત્રિક ધ્રુજારીછે. 


& 
જે. સી . સૈકસવૈલ 
( ઈ . સ.૧૮૩૧ -૧૮૭૯) . 


JUPITER S 

MOON 
ગુરુનો ચંદ્રમા , 


( 


JUPITER 
શ્રી ગુરુ 


DJUPITER ) 

ગુરુ 


ન્યૂટનના પછીના વર્ષોમાં 
વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં કેટલાક સરળ 
પરંતુ મહત્વપુર્ણ વિકાસ થયા. 


ISBN 


SO 


N 


જઈ Su, 


val 


રોએમરે પ્રકાશની ગતિને માપી. 


EARTH 


પૃથ્વી 


ગુરુ ગ્રહનો પ્રકાશ, ચિત્ર 2 ની સરખામણીમા ચિત્ર 1 માં વધુ દુર 
સુધી જાય છે. આ કારણે ગુરુના ચંદ્રમાના ગ્રહણ મા થોડુ મોડુ થશે. 


આ વિલંબને માપીને 
તેમજ A અને B 
વચ્ચેના અંતરને 
જાણીને હું પ્રકાશની 
ગતિને શોધી શકુ 


આ બાબતમાં બ્રેડલી 
વધારે ચોક્કસ હતો 

કારણકે તેણે 
અંશાત્મક લંબન 
પદ્ધતિનો ઉપયોગ 


તારો KAR 

વાસ્તવિક 
દિશા 


દેખીતી 
દિશા 


કર્યો . 


છુ. ... , 


૨, ૨૭, ૦૦૦ કિ . મી 
પ્રતીસેકન્ડ (km/sec.) 


ઓ .રોએમર 
( ઈ. સ.૧૯૪૪-૧૭૧૦) 


| અંશાત્મક. . 
શું કહ્યું ? 


જે પ્રકારે વરસાદમાં ચાલતો 
માણસ પોતાની છત્રી સામી 
બાજુએ નમેલી રાખે છે... 


પૃથ્વીની ગતિ જાણવા માટે 
ટેલિસ્કોપોને એક ખૂણા પર 
નમાવવા પડે છે. 


હાલ નું મૂલ્ય: 
૨, ૯૯, ૭૯૨ કિ . મી પ્રતીસેકન્ડ (km/ sec.) 


બીજો એક ચર્ચાપદ વિષય હતો – ઉષ્ણતામાપનનો. 


પૃથ્વીની ગતિ અને તેના 
ઢોળાવના ખૂણાને જાણીને મે 
પ્રકાશની ગતિ શોધી કાઢી. 


ફૅરિનહાઈટને વિચિત્ર ( અજ્ઞાત) આંકડાઓ 
ખુબજ પસંદ હતા. 

2 BOILING 

WATER 
ઉકળતુ પાણી 


આલ્કોહોલ કરતા 
પારો " બેહતર છે. 


180 DIVISIONS 

થીજતુ પાણી 
FREEZING 
WATER 


: : 


જે. બ્રેડલી 
ઈ. સ .૧૯૯૩ -૧૭૬૨) 


જી. કૅરિનહાઈટ 
( ઈ. સ.૧૯૮૬ -૧૭૩૬) 


ઉકળતુ 


ફેરિનહાઈટએ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ અવલોકનો કર્યા . 


પાણી 


આને ભૂલી 
જાઓ! 
આ રીતે કરો ! 


થીજતુ 
પાણી 


1 . 1 


પ્રવાહી એક 
નિયત 

.. જ્યારે તેના પરનું 
એ. સેલ્સિયસ 

તાપમાને ઉકળે 

દબાણ વધી જાય. 
( ઈ . સ .-૧૭૦૧ -૧૭૪૪) 

છે સિવાય કે, 
૧. અંશાત્મક લંબન પદ્ધતિ = જોનારની સ્થિતિ બદલવાથી થતો વસ્તુ સ્થળ મેદાભાસ = Parallx Method / ૨. Apparent Direction / 3 . Actual Direction / 
8 . Thermometry / 4 . Mercury 


તમને વરાળ મેળવવા માટે 
પાણીને ગરમ કરવું પડશે... 


ઓગળતી અને ઉકળતી 
વખતે તાપમાન નથી 
બદલાતુ. 


ઉષ્ણતામા તાપમાનની 
સાથે બીજુ પણ ઘણુ છે. 


ICE 
બરફ છે , 


જે પ્રથમ વખત જોસેફ 
બ્લેક ( ઈ. સ.૧૭૨૮ -૧૭૯૯ ) 
એ ઓળખી કાઢયુ. 


બરફ 


10oC] 


WATER 


પાણી 


. તે જ રીતે પાણી મેળવવા 
માટે તમને બરફને ગરમ 
કરવો પડશે. 


STEAM 


વરાળ 


દેખીતી રીતે વરાળ પાણી કરતા 
વધુ ઉષ્ણતા સમાવે છે. - આહ ! 


તેણે ઉષ્ણતાની માત્રાને કેલરી એવુ નામ 
દીધુ. આ એક આશ્વર્યજનક વસ્તુ હતી. 


પરંતુ હતી પૂરેપૂરી ઉપયોગી. 


મારા વિચાર પ્રમાણે 
હુ આ કેલરીથી કામ 
કરાવી શકીશ. 


ગરમ 


પાણી 


આનું કોઈ 
વિજન ન હતુ. 


વૉટ 
એન આઈડિયા 

સરજી! 


જેમ્સ વૉટ ( ઈ. સ. 
૧૭૩ ૬- ૧૮૧૯) 


| પરંતુ જેમ્સ વૉટ એ પહેલાની રચનાઓને કુશળતાપૂર્વક ઘાટ આપીને અસાધારણ રીતે સુધાર્યા . 


એક વાત ચોક્કસ છે કે , જેમ્સ વૉટ પહેલા પણ 
વરાળ એંજિનો અસ્તિત્વમાં હતા... 
& R 1 TOી વરાળ 

ચૂલિત પમ્પ 
રબર ની નળી - . T ટ = " IITH 


વરાળ 


: 





II / I / 


JOBING 5 


RUBBER 


* 


* 


Steam 


Powered 


Pump 


H 


જ કોલસાની ખાણ છે 





પરમ 


તુ એને ફરીથી 
કહી શકે છે. 


સેવરી થોમસ 
( ઈ. સ.૧૬૫૦-૧૭૧૫) 


છે ને કૌશલ્યથી 
ભરેલુ ! 





ક્રાંતિની કેટલેક અંશે ટેવ પડી જાય છે. 


કેટલુ ખરું છે ! 


ઈ. સ.૧૭૮૦ સુધીમાં 
વરાળશક્તિનો ભરપુર 
ઉપયોગ લેવામાં આવ્યો, 
જેણે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના 
યુગના આગમનની 
જાહેરાત કરી . 


INDUSTRIAL 


USTRIAL 


OUTPUT 


INCREASE 


ઉત્પાદન 


STEAMS 


500sTY 


KVVJIVAJI 


આગબોટ R 


બરોળ ચાલિત | 


એંજીનાદAM 


int US 


કાસમાં વધારો 


COTTON MILLS 


FAR 
- પૃથ્વી 


સુતરાઉં 


ENGINES 

I NCREASE 
£ ) AVEXPORTb 


SUUSAR A4 
ands 


9 . Industrial Revolution 


આવીજ ક્રાંતિ અમેરિકામાં પણ થઈ. 


અને ફ્રાન્સમાં પણ..... 


અરે ! 


HEHTI 


હું તો ચાલ્યો 
બ્રિટેન ! 


HEA ! 


આ 


છે કે 


કાઉંટ રમફોર્ડ 
( ઈ. સ.૧૭પ૩-૧૮૧૪) 


૯િ૭,૯૮, ૯૯.... 
હા ! હવે શતક 
માટે બસ એક 
જોઈએ છે. 


આનો વારો ! 


આ બધાની વચ્ચે કાઉંટ રમફોર્ડ ઉષ્ણતાની સાચી પ્રકૃતિ વિષે ચિંતન કરી રહયા હતા. 


પ્રચલિત મતો રમફોર્ડની વિરુદ્ધમાં હતા. 


ઉષ્ણતા એ 
ભારહીન પ્રવાહી છે. 


20 


ઉષ્ણતા થી ગતિ પેદા 
થાય છે..... 


e 


of 


અને ગતિથી ઉષ્ણતા 
પેદા થાય છે. 

દા શા છે 
શું બન્ને પરસ્પર સંબંધિત છે ? 


લેવોજીયર 
( ઈ. સ.૧૭૪૩ -૧૭૯૪) 


rt 


રમફોર્ડ 


રમફોર્ડે પિત્તળનાટુક્કામાં શારકામ કરતી 
વખતે પેદા થતી ઉષ્ણતાની માત્રા માપી. 


અને ઘર્ષણ દ્વારા આ 
પ્રવાહી ઢીલુ થઈ ઉષ્ણતા 
નિર્માણ કરે છે. 


& & 


& 


આમાથી તો 
પિત્તળને 
ઓગાળવા માટે 
જરૂરી કરતા વધુ 
ઉષ્ણતા નીકળી. 


& .. 


અરે ! 
બાપ રે ! 


જક 


વૈવોજીયર 


શું સાચ્ચેજ! 
જરા મને ચકાસી 
જોવા દો . 


IS 


% 


H 


પિત્તળ 


પિત્તળ 


( 


રમકોર્ડ 


કારણકે આ બધી ઉષ્ણતા 
તે પિત્તળના ટુકડામાં તો 
નહોતી..... 


આ જ દરમ્યાન વિદ્યુતશાસ્ત્રનો 
યુગ પણ આવી રહ્યો હતો. 


લેવોજીયર 
ભાગ્યશાળી હતો 
કે તેનો શિરચ્છેદ 
થયો. 


T/ 


આહ, 


લેવોજીયરને અસત્ય 
સિદ્ધ કરી, 
રમફોર્ડે તેની વિધવા 
સાથે લગ્ન કરી લીધા. 
પરંતુ તેમના લગ્ન 
કડવી શાબ્દિક ચકમક 
પછી તૂટી ગયા. 


બચાવો! 

- - - 


7 


રન 


1િ 


7 


આ ઘણો કંટાળો 
ઉપજાવનાર 
વ્યક્તિ છે. 


.. . તેથી ઘર્ષણ જ તે 
ઉષ્ણતાનો સ્ત્રોત છે. 


9 . Brass / 2. Drilling or Boring 


કેરબો 


લોકો કઈ રીતે વીજ સંગ્રહ કરાય તે જાણતા હતા . 


લેયડન 
વિશ્વવિદ્યાલય 


કૃપયા, શું મને 
તાજીવિદ્યુત 
ભરેલી બરણી 
મળી શકશે ? 


અપાકર્ષણ 


7 


(B 


૧૮મી સદી સુધીમાં 
એટલી તો ખબર હતી કે 
વિદ્યુતના બે પ્રકાર છે. 


S 


- 


કાચ૩ 


૪૧ 


આકર્ષણ 


કેરબોર 


કાચર 


લાઇડન બરણીમા બે ધાતુઓને કાચની મદદથી નોખી 10 ઘણા વૈજ્ઞાનિકો લાઇડન બરણી ઉપર પ્રયોગો કરી રહયા હતા. તેમાનો એક હતો 
રાખવામાં આવે છે. આંતરિક ધાતુ વીજપ્રવાહ પકડી રાખે છે. [ બેંજામિન ફ્રેંકલિન ( ઈ. સ.૧૭૦૬-૧૭૯૦) . 


બૂચ 


આંતરિક 


આ તો આકાશી 
વીજળી ચમકવા 
જેવુ થયુ. 


ધાતું 


તડાક ! 


કાચ 


Ni 


QOUNDED 


બાહ્યધાતુ 
જમીન સાથે 
જોડાયેલી 


જમીન સાથેનું જોડાણ 


લાઇડન બરણી 


ફેંકલિન તે ચકાસણી કરવા તરફ આગળ વધ્યો કે શું આકાશીયા 
વીજળી ચમકવી તે કોઈવિદ્યુત સાથે સંબંધીત ઘટના છે. 


શું હું મિસ્ટર 
ફેંકલિનને 
મળી શકુ ? 


Yક્ષમા કરો પણ તેઓ 
પતંગ ઉડાવવામાં 

વ્યસ્ત છે. 


S 


SSAGE 


WET SILK THREAD 

ભીની રેશમની દોરી - 


1 


પતંગ ૨૦૦૦ % 


ઉડાડવામાં ! 
... કમાલ છે ! ; 


આકાશીય વીજળીમા 
રહેલોવિદ્યુત ચાવીને 
વીજભારીત કરેછે. 


ફેંકલિને સૌ પ્રથમ આકાશી વીજરોધકનીશોધ કરી. 


Suunwoo 


| 


વીજપ્રવાહ કાં તો વધુ હોઈ શકે ( +) અથવા ઓછો હોઈ શકે (-). 
વધુ પ્રવાહ ઓછા પ્રવાહને આકર્ષે છે.... 


આ શું છે ? 


ઓહ, બેંજી 
કહેછે કે આ તેનુ 
આકાશી 

લોકો કેટલા 
વીજળીથી ) તરંગી હોય છે ! 
રક્ષણ કરે છે , 


UNIVI 


. .... અને આ રીતે વિદ્યુતનો સિદ્ધાંત રચાયો. 


9 . Electricity / 2. Amber / 3 . Glass / 8 . Repulsion / 4 . Attraction / S . Layden Jar / 9 . Lightning Arrestor 


તેણે એક વળખાતી સમતુલા બનાવી જેનાથી નજીવા 
બળને માપી શકાતા હતા. 

Screw 


વિદ્યુત બળ, અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત 
(વિપરીત) અનુપાતમા હોય છે. 


પેચ 


ધાતુ 


METAL 


બે વસ્તુઓવચ્ચેના 
વિદ્યુતબળનો ચોક્કસ નિયમ 
શોધી કાઢનાર 
ચાર્લ્સ ઑગસ્ટીન કોલમ્બ( ઈ. 
સ. ૧૭૩૬-૧૮૦૬). 


- Thin Wine 

પાતળો તાર 


III 


ધાતુના. 
દડા 


METALUC 


BAUS I 

M 


W 


Vit 


આ જ દરમ્યાન એક શરમાળ, એકાંતપ્રિય વૈજ્ઞાનિકે પણ આ જ સમતુલા અને તેનાનિયમોને શોધી કાઢયા . 
જમવાનું ત્યાં રાખી દે અને 

તેણે વધુ આગળ વધી ઘોષણા કરી ..... પરંતુ તેને ક્યારેય પ્રસિદ્ધ ન કર્યું. 
જલ્દીથી ચાલી જા ! હું સ્ત્રી 
ની દ્રષ્ટિ સહન કરી 
શકતો નથી. 

m 19 : 98 cmseca 
હું ન્યૂટનના અચળાંક G 
ને પ્રાપ્ત કરી શકુ છુ. 

M = Mass of Earth 


m1 m2 દડાઓનુ દળ 
4 દડાઓવચ્ચેનું અંતર 


1 - 9d2 


S 


G = The gravitational constant 
એચ. કૅરૅડિશ 

lg = The local gravitational field of Earth 
( ઈ. સ.૧૭૩ ૧ - ૧૮૧૦) આ સાચેજ તરંગ 

... અને આ રીતે પૃથ્વીના 
છે ! IF= 6m , m2 

દળની ગણતરી કરી શકુ છુ. 
આ સમયમાં કેટલાક પદાર્થોના ઘર્ષણથીવિદ્યુત ઉત્પન્ન 
કરવામાં આવતી. 

ગેલ્વાનીએ અવલોકયુ કે બે ધાતુઓને અડકવાથી દેડકાના પગ આંચકો ખાતા હતા . 
પરંતુ કેટલીક માછલીઓ તેનાથી સારી હતી. 

એલ.ગેલ્વાની ( ઈ. સ. Y પ્રાણીઓમાં રહેલ સ્થિત વિદ્યુતને 
PUJ8 / 

૧૭૩૭-૧૭૯૮) હજુ એક ઉદાહરણ. 

હમ્.... 


IIIIIIIII 


વિદ્યુત ઈલ 
( વામ) માછલી 


એ.વોલ્ટા ( ઈ. સ. 
૧૭૪૫ -૧૮૨૮) 


તથાપિ વોલ્ટાએ દેખાડયુકે આ બધુ રાસાયણિક 
વિદ્યુતના પરીણામે હતુ. 


વોલ્ટાની તાંબા- જસતની થાપીએ પ્રયોગાત્મક ..... આનાથી નેપોલિયનના 
વ્યક્તિઓનું કામ સહેલુ કરી દીધુ . . દરબારમાં વોલ્ટા સન્માનિત થયો 


આ સારા 
કામને ચાલુ 
રાખો. 


વિદ્યુત પ્રવાહ 


પ્રાણીઓની પેશીની 
જરૂરીયાત નથી. 


જસતક 


તાંબુ 


તાંબુ 


સમ્રાટે તેના 
કામને 
વખાણ્ય. 


till 


હાલનો 
(Current) 
માનીતો. 


મીઠાનું 


જસત E 


pivuln 


મીઠાના દ્રાવણથી લેખીત 
પૂંઠાનો જાડો કાગળ 


દ્રાવણ 


9 . Torsional Balance / 2 . Animal Tissue / 3 . Copper / 8 . Zinc / 4 . Salt solution / S . Voltaic Pile discovered by Volta / 
9 . Cardboard dipped in salt solution 


૨૧ 


... વિદ્યુત અને ચુંબકત્વનું. 


હા હા ! વીજ પ્રવાહથી 
ચુંબકીય સોય હલે છે. 


વોલ્ટાની તાંબા- જસતની 
થાપીએ વીજપ્રયોગોને 
સહેલા કર્યા . 


સ્થિર 


જેણે અંતે એકીકરણ કર્યું... .. 


એચ. એસ. ઓસ્ટેડ ( ઈ. 
સ.૧૭૭૭-૧૮૫૧) 


વીજપ્રવાહ 


સોયનો વળાંક વીજપ્રવાહનીદિશા પરનિર્ભર છે. 


વોલ્ટા, 

ની 
થાપી 


આ પ્રયોગ પછી ઘણા લોકોએ પ્રયોગો કર્યા . 

વિશેષ કરીને એમ્પિયરએ..... 


હા ચોક્કસ પડેછે! 


શું એક વીજપ્રવાહની અસર 
બીજા પર પડે છે ? 


જ્યારે વીજપ્રવાહો સમાંતરે 
વહે છે ત્યારે વીજતારો 
પરસ્પર આકર્ષિત થાય છે. 


600 


વીજતાર 


એ. એમ. એમ્પિયર ( ઈ. 
સ.૧૭૭૫ -૧૮૩૬) 


વોલ્ટા 


ની 


થાપી 


વોલ્ટા 

ની 
થાપી 


ઘણુ કરીને વીજપ્રવાહો 
ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન કરે છે. 


મને એક નળી ફરતે 
વીજતાર વીંટવા દે . . 


પૂરતી નોંધવાલાયક વાત થઈ કે તે નળી 
એક ચુંબક જેવું કામ આપવા લાગી. 


.... અને તેમાંથી વીજપ્રવાહ 
પસાર કરવા દે . 


ન લોહનો ચૂરો 


૫ / / // / / ળો 
, 


વિદ્યુત ચુંબક 


વોલ્ટાની 
થાપી 


આ ઇતિહાસની એક મહાન ક્ષણ હતી . 


ચુંબકત્વવિષેનો એમ્પિયરનો અંદાજ સાચો હતો. 


મને નવાઈ લાગશે જો ચુંબકો 
વિદ્યુતનુ નિર્માણ કરી શકે. 


88888 


૮૦૦ 


ચુંબકીય પદાર્થોમાં બહુ સુક્ષ્મ 
વીજપ્રવાહો વહેતા હોય છે. 


વિદ્યુતથી ચુંબકત્વ 
નિર્માણ થાય છે. 


૨૨ 


જેનો ઉત્તર હતો... 


ફરાડેનાપિતા એક ગરીબ લુહાર હતા. તેમના 
દસ બાળકો હતા. જેનો ફેરાડેને જલ્દી ફાયદો થયો. . 


E 


WS 


... અને ફેરાડેએ તેનો સદુપયોગ કર્યો . 
તમારા પુસ્તકની 

WI Dus 
બાંધણી થઇ ગઈ છે. B 
પણ હુ હમણા તેને 
વાંચી રહ્યો છું. તમે 
કાલે આવજો. જી . , 8 અ 


જો દીકરા ! હુ તને શાળામાં 
મોકલી નહી શકુ. 


હા ! ... 


to 


એમ. ફેરાડે 
( ઈ . સ .૧૭૮૧ -૧૮૬૭), 


હફી ડેવી પાસે નોકરીએ લાગ્યા પછી તેણે 
વીજપ્રયોગો શરુ કર્યા . 


.. જેના ઘણા ચોંકાવનારા પરિણામો આવ્યા. 


આનાથી સ્પષ્ટ છે કે ચુંબકત્વ એ વિદ્યુતનુ 
કારણ બન્યું. 

IIIIIIIT / I 
ફરતુ ચુંબક 


તારના ગૂંચળામાં ફરતુ 
ચુંબક વીજપ્રવાહ 
નિર્માણ કરે છે. 


N 


એમીટર : વીજપ્રવાહ 
માપવાનું સાધન 


લાગે છે ફેરાડે મારી : 
સૌથી મોટી શોધ 

એચ.ડેવી 
સાબિત થશે. 

ઈ. સ.૧૭૭૮ -૧૮૨૯ 


તારનું 
ગૂંચળુ 


તેણે તે કર્યું અને સૌ પ્રથમટ્રાન્સફોર્મર બનાવ્યું. 


ફેરાડેના ભાષણો અને પ્રદર્શનોમા વિશાળ 
ભીડ ખેંચાઈ આવતી. 


કેમ નહી હવે એક 
વિદ્યુતચુંબકનોઉપયોગ 
કરી જોઈએ ? 


ટ્રાન્સફોર્મર : 
| વીજપ્રવાહના 
વોલ્ટેજમા વધારો કે 
ઘટાડો કરનાર 
ઉપકરણ 


વિદ્યુતથી ગતિ 
પેદા થઇ શકે છે. 


વોલ્ટા 

ની 
થાપી 


બદલાતો વીજપ્રવાહ બીજા 
ગૂંચળાના વીજપ્રવાહમા સરખી 

અસર વર્તાવે છે. 


11 


. . જે બહુ જલ્દી બીજા એકીકરણ તરફ આગળ વધ્યું. 


ફેરાડેએવિદ્યુત મોટર અને ડાયનેમોના પૂરોગામીરની રચના 
કરી. જે પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાનના બે મીલના પથ્થર સાબિત થયા 
ડાયનેમો : યાંત્રિક શક્તિનું 
વિદ્યુતશક્તિમાં રૂપાંતર 
કરનાર યંત્ર. 


ઘણુ કરીને એનાથી 
પણ મહત્વનું કામ કર્યું 
કે તેણે સર્વપ્રથમ 
વિદ્યુત અને ચુંબકત્વનું 
એકીકરણ પૂરું કર્યું.... 


ત્યાથી પ્રકાશને 
આવવા દો . 


ETER 
9 . Blacksmith / 2. Electromagnet / 3 . Forerunner 


નહી ! પ્રકાશ 
એક તરંગ છે. 


BOYAL SOCIETY 


ચૂપ રહે, ક્રિશ્ચિયન, 
કણોના સિદ્ધાંતથી બધો 
ખુલાસો થઇ શકશે. 


* 500 


જેમ આગળ જણાવ્યું, 
ન્યૂટનનો વિચાર હતો કે 
પ્રકાશ કણોથી બનેલો છે 
તેથી સ્પષ્ટ પડછાયા પડે 


Tછે 


સૂજેસ 


ન્યૂટન 


ઓહ , 


ખરેખર ? 


IA 


આઈસલેંડ સ્પાર પ્રકાશ કિરણને બે ભાગે વિભાજીત કરે છે... . 


બધી બાબતોનો ? બિલકુલ નહી ! એક સ્ફટિકર 
આઈસલેંડ સ્પાર સહેજ તકલીફ આપતો હતો. 

મને પણ, 
અરે ! મને બમણું 

દોસ્ત, 
દેખાય છે. 

મને પણ ! 


બે પ્રતિબિંબ 


કાચ 


આઈસલેંડ સ્પાર 


બાર્કાલિન ( ઈ. સ. 
૧૯૨૫ -૧૯૯૮) 


JOIN 


પ્રત્યાવર્તન 


બમણુ પ્રત્યાવર્તન | 


આ પ્રકરણ થોમસ યંગના સમય સુધી શાંત રહ્યું. 
તે પણ બાળપણથી અસાધારણ બુદ્ધિશાળી હતો. 


... જેને ન્યૂટન સમજાવી ના શક્યો... | || અને સૂજેન્સ પણ તે ના કરી શક્યો! 

જ ! ! * જે 
? ! ! Y | . ( 1 ; &ાં ? / 


એલ ) 


કૃપયા હુ વાંચતો હોઉ 
ત્યારે મારા બાળોતિયા 
ના બદલો. 


ટી . યંગ ( ઈ. સ.૧૭૭૩ 

૧૮૨૯) 


અરે ! આ બધું શું છે ? 


બે તરંગો પરસ્પર 
જોડાઈને મોટી તરંગ 
બનાવી શકે છે. 


તરંગ કોઈ છિદ્ર વાટે વળી શકે છે. 
- આ જ વિવર્તન છે. 


\\\\ 


યંગે બતાવ્યું કે 
પ્રકાશ વ્યતિકરણકે 
અનેવિવર્તના 
માથી પસાર થાય 


( કે પછી કાંઈ પણ નહી Vઅપ્રકાશનો 
- આ જ વ્યતિકરણકે છે. સ્ત્રોત 


9 . Wave / 2. Crystal / 3 . A transparent variety of calcite , showing strong double refraction / 8 . Interference / 4 . Diffraction 


૨૪ 


મને પ્રકાશનાકિરણને બે ફાટમાથી 
મોકલી જોવા દે. 


વ્યતિકરણના પરીણામે ચળકતી અને 
કાળાશ પડતી ભાત પડે છે. 


પણ આની તરંગલંબાઇ 
બહુ નાની છે. 


પ્રકાશના બે કિરણોથી 
અંધકાર વધે છે. 


થોમસ યંગ 


આ બધુ તો ઠીક, પણ 
આઈસલેંડ સ્પાર નું શું ? 


અલબત્ત હ્રજેન્સની 
તરંગોથી નહી. 


હ્રજેન્સની તરંગો’ તેના પ્રવાસના માર્ગમાં જ કંપન કરત 
હતી, અદ્દલ ધ્વનિ તરંગોની જેમ.. . 


rIuwiring પાતળી વિરલ તરંગો 


vi 


| " 


કારણકે તે ખોટા 
પ્રકારની તરંગો હતી. 


અરાગો ( ઈ . સ.૧૭૮૬ 

૧૮૫૩) 


: COW 


હુ તે વિષે પણ 
સમજાવી શકુ છુ. 


દબાયેલી તરંગો 
સમલંબ તરંગો 


. . તેથી કરીને તેની બે સ્થિતિઓ 
થઇ શકે છે. 


J 


igl / IT /iIii 


થોમસ સાચો છે. 
હુ એ પુરવાર કરી 
શકુ છુ. 


જવા દો ! 


091 


આઈસલેંડ 
સ્પાર 1 અને 2 
ને જુદી જુદી 
રીતે વળાંક 
આપે છે. 


અથવા 


... પ્રકાશ તરંગો પ્રવાસ માર્ગની 
લંબદિશામાં કંપન કરે છે... 


સ્નેલ 
( ઈ. સ.૧૭૮૮ -૧૮૨૭) 


તુ જો એટલુ જાણતો હોય તો જણાવ, 
પ્રકાશમાં ખરેખર શેનું કંપન થાય છે ? 


* 


તો પછી આપણને 
ઈથરમા કોઈ અસર કેમ, 
નથી વર્તાતી ? 

કદાચ આપણી 
નજર તેના તરફ 
ગઈ જ નથી. 


ખૂબજ કુતૂહલ 
પમાડનારુ છે, નહી ? 


છે 
. 


આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન 


કેટલેક અંશે ! 


હિં . પ્રયત્ન કરી જોઉ. … 
આપણે એક તરલ માધ્યમ 
ઈથર ની કલ્પના કરીએ. 


જે. સી .મૈક્સવૈલ 

uિs 


9 . Wave Length 


તે પણ બાળપણથી જ વિલક્ષણ હતો..... 


... તેનો પહેલો વૈજ્ઞાનિક નિબંધ જ્યારે રૉયલ સોસાયટી 
ઓફ એડિનબર્ગમાં વાંચવામાં આવ્યો ત્યારે મૈક્સવૅલ 
૧૫ વર્ષનો હતો. 


હા ! હા ! Jan- SSMIT " 


પ્રકાશની પ્રકૃતિ ઉપર હજુ 
એક બુદ્ધિજીવી વૈજ્ઞાનિક 
પ્રકાશ પાડયો. 


ખૂબજ પ્રતિભાશાળી 
છોકરો છે. 


Caoyab SOCIEN 


જેમ્સ ક્લાર્ક મૈક્સવૈલ ( ઈ. 
સ.૧૮૩૧ -૧૮૭૯) 


મૂર્ખ મૈક્સવેલ! 
હા ! હા !.. . 


એના જીવનકાળમા તે પછી તેણે વિદ્યુત - ચુંબકત્વ તરફ 
નજર કરી . 


= = = = = 


= 


= = = = 


= 1 


S7 ESP 


આ ઊંધોત્રિકોણ 
શું છે ? 


આપણે જેટલુ પણ જાણીએ 
છીએ, તેને મને એક સાથે 
મુકી જોવા દે. 


આ રહ્યો 
કોલમ્બનો નિયમ. 


તેને ભૂલી જા ! 
આજકાલ લોકો 
આ રીતે જ લખે છે. 


TI 
) 


[ . LED T 
vXB _ . . 
VXEM - 8 


અને પછી એમ્પિયરનો નિયમ છે. 


ત૮ 
હe 
, f 


. . ચુંબકથી વીજપ્રવાહ 
ઉત્પન્ન થઇ શકે છે. 


( .... વીજપ્રવાહ ચુંબકત્વનુંનિર્માણ કરે છે. 


અને આ રહ્યું 
ફેરાડેનું કામ .... 


ફેરાડે 


ઓસ્ટેડ 


આ સુધારાઓ અપૂર્વ પરિણામો તરફ દોરી ગયા.... 


ચાલો હુ આને ઠીક , 
કરી દઉ.... 


= 


= 


= 


ઓહ ! 
આ ઠીક નથી લાગતુ. 


“ Us 


.. આ સમીકરણોનો ઓફ 
તરંગ ઉકેલ છે. 
મને તેની ગતિની 
ગણતરી કરી જોવા દે , 


9 . Electromagnetism / 2 . Wave Solution 


આ ગતિ તો પ્રકાશની 
ગતિ સમાન છે ! 


પ્રકાશ એક 
વિદ્યુત- ચુંબકીય 
તરંગ છે ! 


IceCON 


ઇ 


આ પણ ઇતિહાસની એક મહાન ક્ષણ હતી. 
વિદ્યુત, ચુંબકત્વ અને પ્રકાશનું એકીકરણ.. 


આને પરિણામે વિદ્યુત - ચુંબકીય તરંગોની કોઈપણ તરંગ લંબાઈ 
હોઈ શકે છે. 


પૃથ્વી 


દરમ્યાન 
મૈક્સવૅલના 
સમીકરણોએ 
બતાવ્યુ કે કંપન 
થતો વીજભાર 
વિદ્યુત ચુંબકીય 
તરંગો બહાર 
ફેલાવે છે. 


વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો, 
કંપન સંખ્યા f 


સૂર્ય 


નાનીતરંગો 


ટીવીઅનેએફએમ રેડિયોતરંગો 


માઇક્રોવેલ 


સબ-મિલીમીટર 


ઇન્ફારેડ 


વિબચ્યોર 


અસ્ટ્રાવાયોલેટ 


એક્સ-રેકિરણો 


ગામાકિરણો 


કોસ્મિકકિરણો 


If - કંપન સંખ્યાથીકંપન 
ન કરતો વીજભાર. 

# dikuWILL 


અને વિદ્યુત- ચુંબકીય તરંગોને બહુ જલ્દી પ્રયોગશાળામા ઉત્પન્ન 
કરવામાં આવ્યા. 


ઇન્કારેડ અને અલ્હા- વાયોલેટ વિકિરણો વિષે પહેલાથી જાણ હતી. 
જો , કૈરોલીન, લાલરંગથી જ 

આછા જાંબલી રંગથી 
આગળ કેટલુ ગરમ છે. 

આગળના કિરણોસિલ્વર 
ક્લોરાઇડ પર સૌથી વધુ 
અસરકારક હોય છે. 


કેવુ ચાલી રહ્યુ છે, હિ તરંગો બનાવી 

રહ્યો છું,હેલ્મોલ્ટજ. 


હર્ટઝ ? 


t 


રિટર 


" 


વિલિયમ હર્ષલ 
( ઈ. સ.૧૭૩૮-૧૮૨૨) 


લગભગ ઈ. 
સ .૧૮૦૦ 


લગભગ ઈ . સ . 
૧૮૦૧ 


આ તરંગો કયા 
માધ્યમમાં ફેલાય છે ? 
શું ઈથરમાથી ? .. 


બ્રહ્માંડનું ગુરુત્વાકર્ષણ 


વિદ્યુત 


પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ 


ચુંબકત્વ 


યંત્રશાસ્ત્ર 


પ્રકાશવિજ્ઞાન 


ન્યૂટન 


એમ્પિયર , 


ઉષ્ણતા 


નહી ! 
આ છેડાઓના 
એકીકરણનું કામ પણ 
ચાલી રહ્યું હતું. 


છટ , છટ , તુ પણ જેમ્સ ? 


| ગુરુત્વાકર્ષણ 


ઓયરસ્ટેડ , 

ફેરાડે 
મિક્સવૈલ 

વિદ્યુત -ચુંબકત્વ “ 


આઈન્સ્ટાઈન 


આ બધા છેડાઓ છુટ્ટા 
છવાયા લાગે છે. 


9 . Electromagnetic Waves / 2 . Frequency / 3 . Radiations 


અતિશય ખરાબ ! આ 
કેટલી ધીમી અને 
ખર્ચાળ છે. 

& 


વરાળ એન્જિન કેટલું 
કાર્યક્ષમ નીવડી શકે ? 


તેને આનો ઉત્તર 
જલદીથી મળી ગયો.... 


& 


હમ... આદર્શ એન્જિનો 
પણ પરિપૂર્ણ નથી. 


ઉષ્ણતા અને યંત્રશાસ્ત્રને 
પરસ્પર સાંકળીને 
ઉષ્ણાગતિશાસ્ત્રને 
બનાવવામાં ઘણા 
વૈજ્ઞાનિકોનો ફાળો હતો. 
જેમાં પહેલ કરનાર હતો 
સાદી કાર્કોટ. 


& 
( આના કરતા તે 
ઘોડા 
વધારે સારા. 


st 


એસ. કાર્બોટ ( ઈ. સ. 

૧૭૯૬- ૧૮૩૨) . 
AME - T ET - 2 


આદર્શ એન્જિનોની કાર્યક્ષમતા તો 
આનાથી પણ ઓછી છે. 


ઉષ્ણતા અને ગતિ વચ્ચેના જોડાણની અન્ય લોકોએ પણ 
શોધ ચાલુ રાખી. 


અને મોટાભાગના એન્જિનો તો આદર્શથી 
પણ ઘણા દૂર હતા . 

ચાલો, હું તમને 
તમે મને વેચેલું કાર્બોટ સાયકલ 
એજીન બરાબર 

વિષે સમજાવી 
કામ નથી કરતુ . 


પules 


, 


Ali 


T = વરાળનું તાપમાન ૧ 
T = ઠારણ તાપમાન ૩ 


જે. પી . જૂલ ( ઈ. સ. 
૧૮૧૮ -૧૮૮૯) 


ડબ્લ્યુ. ટી . કેલ્વિન ( ઈ. 

સ .૧૮૨૪-૧૯૦૭) 


જૂલએ યંત્ર વડે ઉત્પાદિત ઉષ્ણતાને ઝીણવટપૂર્વક માપી. 


| ... અને તેનું હનીમૂન પણ વૈજ્ઞાનિક હતુ. 

વ્હાલી,પાણી તે 
જગ્યાએ વધારે 
પ્રરમ હશે. 


Dil 


વલોવવાથી 
પાણી ગરમ 
થાય છે. 


છેવટે તેણે પોતાના સિદ્ધાંતને વ્યવસ્થિતપણે 
| રજૂ કર્યો ... 


જેિનો સામયિકોએ અસ્વીકાર કર્યો ... 


.... તે આ બધાનો પ્રચાર વર્તમાનપત્રોમા* કરે 


આ બધો શું કચરો છે ? 


૪૧ ,૮૦૦, ૦૦૦ ergs* કાર્ય 
કરવાથી એક કૈલોરી 
ઉષ્ણતાનુનિર્માણ થાય છે. 


ધમ્મ! 


ત્રાસદાયક 
સામગ્રી છે ને ? 


- 


A 


& 


Jaygirls 


tml 


આહ ! 


* ergs = કાર્ય અથવા 
ઉર્જાનો એકમ 

....જેણે જૂલને વિવશ કર્યો કે... 
9 . Thermodynamics / 2 . Steam Temperature / 3 . Cooling Temperature 


* જે વારંવાર છપાયું. 


I 


AM ત્યારે 


ઘણુ કરીને કેલ્વિનના પ્રભાવને લીધે 

જૂલની કદર થવા લાગી. 
જરા એને સાંભળોતોY 
ખરા ! તેની વાતોમાં 
તથ્ય છે. 


જ્યારે ગબડતો દડો 
સ્થિર થાય છે... 


.. ત્યારે તેની ગતિશક્તિનું 
ઉષ્ણતામા રુપાંતર થાય છે અને 
દડાનું તાપમાન વધી જાય છે. 


by જાણો 


કેલ્વિનને પોતે શોધેલા સંપૂર્ણ તાપમાન માપદંડ 
મહત્વ હવે સમજાયુ. 


. . વ્યાકુળ કરનારા પ્રશ્નો ઉઠયા. 


ઉષ્ણતા પણ એક પ્રકારની ઉર્જા છે, તે 
ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમનિયમ તરફ દોરી ગઈ. 
તેનાથી કેટલાક લોકોને .. 


= 


- 373k 


tood 


જો થોમસન ! પોતાનું 
તાપમાન નીચુ લાવવા 
માટે દડો આપમેળે કેમ 
ગબડવા નથી લાગતો ? 


- કી 


• 


બોઇલ 


2k 


BOILER 


બધીજ ગતિઓ 
અહી આવીને 
થોભી જાય છે. 


FIRE 


-Too 


આગ , 


Ujij[TnlIn 


આ થોડો 
મુકેલ 
પ્રશ્ન છે. 


કુલ ઉર્જા = 
ઉષ્ણતા + યાંત્રિક ઉર્જા = 
અચળાંક 


- 273 


| E HIષ્ટવIII 
એચ. એલ. એફ. 
હેલ્મોલ્ટજ ( ઈ. સ . 
૧૮૨૧ - ૧૮૯૪) 


આનો ઉત્તર હતો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો બીજોનિયમ : 


કો / / કેવી 


ગરવ્યવસ્થા ? 


જો ! જ્યારે આ ઢાંકણુ 
ખસેડાય છે. 


પરંતુ તે આપમેળે 
પોતાની પૂર્વસ્થિતિમાં 
પાછુ ફરી નહી શકે ! 


દ્વિારા 


ગેસ 


1 ગેસ | 


ન નિર્વાત 


Ec 


કોઈ પણ બંધ રચના 
પોતાની ગેરવ્યવસ્થાના 
સ્તરને ઓછુ કરી શકતી 
નથી. 


ગેસ 


નિર્વાત 


કલૈંશિયસ ( ઈ. સ. 
૧૮૨૨-૧૮૮૮) 


ડબ્બામા ગેસ 
ભરાય છે. 


Bulld zoglul(Entropy)" 
પણ કહેવાય છે. 


શું ! ક્યારેય 
નહી ? 


પરંતુ આ બીજા નિયમને સમજાવવા માટે | 
ગેસના ગતિજન્યસિદ્ધાંતની જરૂર પડશે. 


બીજો નિયમ ઘણા અવલોકનો સમજાવે છે..... 

& 
દડો પોતાનું તાપમાન ઓછુ 
કરવા આપમેળે નથી ગબડતો. 


UV [ [ 


ઓ , 


ક્યારેય નહી ! 


LIZABELag / % 
ઉષ્ણતાનું વહન ઠંડીથી ગરમ 
વસ્તુઓ તરફ નથી થતુ. 


સા એજ. 
ક્યારેય નહી ? 


જવલ્લે જ 
ક્યારેક ! 


દુધ અને કોફી એકમેકમાં ભળ્યા 
પછી આપમેળે છુટ્ટા નથી પડતા. 


N 


એસ.બોલ્ટજમૈન ( ઈ. 
સ.૧૮૪૪-૧૯૦૬) 


9 . Kinetic Energy / 2 . Absolute Scale of Temperature / 3 . Total Energy = Heat + Mechanical Energy = Constant / 8 . Closed System / 
૫ . એટ્રોપી( Entropy) = યાંત્રિકકાર્યમાં ફેરવવા માટે કોઈ પદ્ધતિમાં ઉષ્માજનીત ઉર્જાની અનુપલબ્ધતાનું માપ / ૬. Kinetic Theory of Gases 


... એસ. બોલ્ટજમૈને. 


ગેસ વિપુલ પ્રમાણમાં 
નાના કણોથી બનેલો 
હોય છે, જે યંત્રશાસ્ત્રોના 
નિયમોનું પાલન કરે છે. 


.. પરિણામે ગેસના 
ગુણધર્મો યંત્રશાસ્ત્ર દ્વારા 
વ્યુત્પાદિત કરી શકાય છે. 


( 














ઉષ્ણતા અને 
યંત્રશાસ્ત્ર વચ્ચે 
સંપૂર્ણ સંબંધ 

સ્થાપિત કર્યો 
મૈક્સવેલના કામે, 
અને ... 


J, " 


) ! 


છે 
eve " 

HOFF 
DIPUFF 


AUD] JJU 


HUFF 
Puff Blues 


ગતિની પ્રકૃતિને 

જ આપણે ઉષ્ણતા 
કહીએ છીએ..... 


ઓહ ! ૮ 
અઘરુ છે. 


ક 


ગેસના કણો આ અવસ્થામાં કેમ ટકી 
રહેતા નથી ? 


સહેલું છે 
કોઈપણ કણની ડાબી 
બાજુએ બની રહેવાની 

સંભાવના 
અડધી ( %) છે.. 


... તે અનુસાર એ કણોની 
સંભાવના : 
( / x % x ..... N વાર) 


/ જ ગેસમાં ૧૦૨૩ જેટલા 
(કણો હોય, ત્યાં આ સંભાવના 

એટલી ઓછી હોય છે 
કે તે ક્યારેય બનતી 

જ નથી ... 


કદ VI2 


PA) 


lo. . . ૦૦ 


8િ / 2008 


:/ ૦e 


( 


9 


) 


Fop5e ed) 


ખાલી 


૦૦૦૨૦૦૦ 


0 


૦૦ 


કુલ કદ V. 


બોલ્ટજમૈનએ સમજાવ્યુકે દાબ(દબાણ) આ કણોની 
ગતિને કારણેનિર્માણ પામે છે.. . 


તેથી કરીને તાપમાનફક્ત 
અસ્તવ્યસ્ત ગતિનું માપ બને છે. 


ગતિની પ્રત્યેક સ્વતંત્રતાની માત્રા 
સાથે બોલ્ટજમૈનએ એક નિયત 
ઉર્જા સંલગ્ન કરી. 

ડોલન 
E , = 1 / 2 KT 


કંપન 


દાબ (દબાણ)= પ્રત્યેક સેકન્ડે થતી ટક્કર x આવેગ 


Pressure 
= (number of collisions / sec ) x (momentum ) 
- ( nv) ( my). 


ગતિ 


કક્ષામાં ફરવુ 


હુ તને કહુ છુ આ ગરમા 
ગરમીવાળી રમત છે. 


Total Energy = 6 ER 


સરેરાશ વેગ ( V) 


એવીજ અડચણો ત્યારે સામે આવી જ્યારે બોલ્ટજમૈનના 
મંતવ્યોનો ઉપયોગ કાળી ગરમ કોતરપમાથી બહાર નીકળતા 
પ્રકાશને સમજવા માટે કરવામાં આવ્યો. 


ગણતરી કરેલી 
ગેસની 
વિશિષ્ટ ઉષ્માકે 
ખોટી નીકળી ! 


ગુહીત સિદ્ધાંત 


THEORY 


.. તેનાથી ઘણા 
અવલોકનો 
સમજાવા લાગ્યા, 
પરંતુ બધાજ નહી. 


ઉર્જા ENERGY 


અવલોકિત વળાંક 
આલેખ 

OBSERVE 
CURVE 


A 


આવર્તન | FREQUENCY . 


9 . Derived / 2 . Degree of Freedom / 3 . Associate / . Specific Heat / 4 . Hot Blank Cavity 


૩૦ 


રેલેએ કોતરમાથી પસાર થતા 
પ્રકાશની વિવિધ કંપનમય 
ઢબોની ગણતરી કરી . 


....પ્રત્યેક MT ઉર્જાનુ વહન કરે છે અને 
દરેક કોતરમાં અનંત ઉર્જા સમાયેલી હશે. તે 


પહેલો અવસર જ્યાં આકરો સિદ્ધાંત 
સ્પષ્ટ રીતે વાહિયાત નીકળ્યો. 


WWW . IVE 


૬ 


(WSTAU 


ગેસની 
વિશિષ્ટ 
_ ઉષ્મા 


જરા મને જોવા દે . તરંગ લંબાઇ 
લોર્ડ રેલે 2L,2L/ 2,2L/ 3,. ....2L/10,.. … 
( ઈ. સ. ૧૮૪૨ -૧૯૧૯) T2L/100...2L/1000 હોઈ શકે. 

આ રીતે તે અનંત હોઈ શકે.... 


શું વાહિયાત 
વાત છે આ ? 


કાળી વસ્તુમાંથી 
= થતુ વિકિરણ 


- અને જો આજકામ દોડીને વેગU 


.. અને જો હુ આજ કામ દોડીને વેગ U 

થી કરુ તો આ દડો ( V + U) તેમજ 
( V- U) વેગથી પ્રવાસ કરશે ... 


N 


આ જુઓ, હુ સ્થિર ઊભો 
રહીને આ દડાને 
વેગ V થી ફેંકી શકુ છુ.. 


T UIA 


આહ ! 
હવે તે 
જોયુ... 


૦ )) ) ) - 2 
ભમ્પ) 


પ્રકાશની વર્તણૂક 
હજુ ઘણા શિરદર્દ 
ઊભા કરવાની 
હતી. 


260 


એ.માઈલિસન 
( ઈ. સ. ૧૮૫૨ 

૧૯૩૧) 


અરે ! 


ઈ. મોરલે ( ઈ. સ . 
૧૮૩૮ -૧૯૨૩ ) . 


જરા સામે જો ! 


ઓહ ! 
સંભાળો ! 


wu 


Eછ 


૮ 


એવુ માનવામાં આવતુ કે પ્રકાશ 
ઈથર ( અવકાશ )માથી કંપન દ્વારા 
પ્રવાસ કરે છે. .. 


આ સ્થિતિમાં ઈથરમાં પ્રદક્ષિણા કરનાર પૃથ્વી અલગ અલગદિશાઓમાં 
પ્રકાશનો વેગ બદલતી રહેશે . 


ઈથર 
( અવકાશ 
) 


પૃથ્વીનો વેગy 


આ અસરની શોધ લેવા માટે એક પ્રકાશગ્રાહી 
પ્રયોગ યોજવામાં આવ્યો. 


.... જેનુ પરિણામ શૂન્યઆવ્યુ. 


પ્રોફેસર , ભૌતિક 
કેવી રીતે આગળ 
વધી રહ્યું છે ? 


હા સારુ છે, પણ આ 
વિશિષ્ટ ઉષ્મા અને ઈથર 
( અવકાશ) ના પ્રયોગોને 

છોડીને. 


9 


શું પ્રકાશનો વેગ તેના 
સ્ત્રોતના વેગ ઉપર 
આધાર નથીરાખતો ? 


ITI 


પણ... આમ કઈ 
રીતે થઇ શકે ? 


૧૯મી સદીના અંતભાગ સુધીમાં 
@ ભૌતિકશાસ્ત્રની આ જ હાલત હતી. 


9 . Specific Heat ofGases / 2. Black Body Radiation 


૩ ૧ 


.... એક છોકરો જેનો જન્મ થયો ઈ . સ.૧૮૭૯ મા . 
- અલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન 


અલ્બર્ટનુ બાળપણ દરેક મૂર્ખ બાળક માટે 
આશા બંધાવે એવું છે..... 


પૌલીન, એલ્બી તો 
ખુબજ મૂર્ખ છે. 


શિષ્ટ ભૌતિકશાસ્ત્રની 
સમસ્યાઓ મૂળભૂત 
વિભાવનાઓની 
પરિણામકારક સુધારણા 
તરફ સાપેક્ષતાવાદ અને 
કવાંટમ-થિયરી મારફતે 
દોરી ગઇ. 


તો તો જરુર એ 
ભૌતિકશાસ્ત્ર ભણશે. 


સાપેક્ષતાની આ ક્રાંતિ માટે 
કામ કરનાર હતો.... 


બધા મનુષ્યો 
સમાન હોય છે. 


આઈન્સ્ટાઈન તારી 
હાજરીથી બાકી બધાનું 
ધ્યાન ભંગ થાય છે. 


... અને પછી પૂરીખની ઈહની પ્રવેશ પરીક્ષામાં 
કંગાળદેખાવ કરીને નાપાસ થાય છે. 

તુ ફ્રેન્ચ ઈંગ્લિશ, 
પ્રાણીશાસ્ત્ર, અને 
વનસ્પતિશાસ્ત્રની 
પરીક્ષામાં નાપાસ 

થયો છે. 


તે આરુ મા સી . આંતોનલની શાળામાં જોડાયો 
અને ઈ. સ.૧૮૯૬ માં સ્નાતકની 
ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી . 
મુખ્ય સમસ્યા યંત્રશાસ્ત્ર 
અને વિદ્યુત- ચુંબકત્વનો 
સુમેળ કરાવવાની છે. 


SG. ] 


o 


, 
DRA 


જ છે 
અલ્બર્ટડિપ્લોમા પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ શાળા 
છોડી દે છે. 


અલ્બર્ટ તેના મિત્ર માઈક બેસો સાથે ભૌતિકશાસ્ત્ર ઉપર 
ચર્ચા કરતો રહેતો. 


તમને ખાતરી છે આજ " 
પેટંટ કચેરી છે ? 


હે ભગવાન ! 
તુ જ પેલો નવો 
યુવાન છે ! 


‘ જો માઈક, ન્યૂટનના કહયા પ્રમાણે પ્રકાશનો 
વેગ તેના સ્ત્રોતના વેગ ઉપર આધારીત નથી, 


i 


બરાબર 


પાંચ વર્ષો 

પૂરીખમાં ગાળ્યા 
પછી તેને તેના 
મિત્ર માર્સેલ 
ગ્રોસમેનની 
લાગવગ ને કારણે 
સ્વિટઝર્લેન્ડના બર્ન 
શહેરમાં નોકરી 
મળી ગઈ. 


ઈ. સ. ૧૯૦૧ 


હજુ કોફી 


લાવુ ? 


પરંતુ આપણે આ અસર 
જોઈ નથી શકતા, 
બરાબર ? 


તેથી સ્પષ્ટરુપે ન્યૂટનના મંતવ્યો 
ભૂલ ભરેલા હતા. 


“ પ્રકાશનો વેગ તેના 
સ્ત્રોતના વેગ ઉપર 
આધારીત નથી. ” 


બરાબર 


બરાબર... શું ? 


ગતિ કરતો સ્ત્રોત 


વેટર ! હજુ 
કોફી મોકલ. 


વેગ = C 


કેટલુ સાચુ કહ્યું ! 


સ્થિર સ્ત્રોત 


K 


વેગ = C 


| Alola 


માઈક્લિસન મોરલે 
9 . Classical Physics / 2 . Basic Concepts / 3 . Relativity 


. Relativity 


આઈન્સ્ટાઈન 


પહેલીવાત એમ છે 
કે સમયનો પ્રવાહ 
સાપેક્ષ છે. 


“ આપણે સાપેક્ષતાના 
આ અનુમાનને એક 
સિદ્ધાંતના દરજ્જા તરીકે 
સ્થાપીશુ. ” 


આમ કરવાથી 
શું થશે ? 


અલ્બર્ટ એમ પણ 
માનતો કે 
ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમો 
પદાર્થ સ્થિર છે કે એક 
સરખી ગતિમાં છે તેની 
વચ્ચે ભેદ નથી કરતા. 


જરા ચર્ચથી 
બચીને રહેજે. 


ઓહ, હવે હું ઘણી 
અજાણી બાબતોને 
પ્રમાણિત / પુરવાર 
કરી શકુ છુ. 


મને આ જ 
પસંદ નથી 


JILL 


ગેલિલિયો 


હા ! યહુદી 
છોકરો છે. 


જુદા જુદા અંતરે રહેલા નિરીક્ષકો માટે પ્રકાશ જુદા જુદા અંતરો કાપશે. 


પ્રકાશના કિરણોના 

ઉપયોગથી સમય માપો. 
મળેલો T પરાવર્તિત પ્રસારીત 
પ્રકાશ પ્રકાશ 


જુદા જુદા અંતરો. એક સરખુ C 

ઘડિયાળો માટે પણ જુદી જુદી 
ઝડપ ! કંઇ સમજમાં ન આવ્યું... 


પ્રકાશ 


( અંતર = 2L 


2 


ટ્રકમા બેસેલો 
માણસ 


III 


પ્રકાશે 2 થી વધારે 
અંતર કાપ્યું. 


vie 


ગણતરી બતાવે છે કે... 


અલ્બર્ટ હજુ થોડા સરળનિષ્કર્ષો ઉપર પહોંચ્યો. 
મે આ ત્રાસદાયે 

(૧) એક સાથે કરાવવુ તે સાપેક્ષ છે. 
WHસમીકરણોને છોડી | 

HILLUબધા એક જ સમયે 
ફકીકત ઉપર આવશો ? 

એકી વખતે, 
દોડ શરુ કરો. 

કેવી રીતે! 


1 - 


- 


ક્ઝિબ909500 
t = રસ્તા ઉપર ઊભા માણસ માટે વીતેલો સમય . 
t = ટ્રકમાં બેઠેલા માણસ માટે વીતેલો સમય. 
v = ટ્રકની ઝડપ 


ઠીક છે ઠીક છે, 
તૈયાર થઇ જા . 


નિરપેક્ષ સમય કોઈપણ વસ્તુ સાથે સંબંધ 
રાખ્યા વગર સમાન રીતે વહે છે. 
- ન્યૂટન 


( ૩) શતાબ્દીનુ સૌથી લોકપ્રિય સૂત્ર. 


તેમ છતા અલ્બર્ટ આનાથી સંતુષ્ટ ન હતો. 


( ૨) ગતિઓનો સરવાળો અલગ થશે. અને... . 
Y૬ % 

= y + Vi 


V 


આઈન્સ્ટાઈન 


ન્યૂટન 


14a mea 
Brea 
6 - me2 
Dome2 


આ હજુ અપૂર્ણ છે. 
એક સરખી ગતિ શા 
માટે ? 


E = mc2 


6 


આ પ્રકાશ કેટલો ઝડપી છે ? જરા જોવા દે. 


પ = 


દ = 


સરસ! ! 


૩૩ 


વેગવાન માળખું 
આટલુભિન્ન કેમ 
_ હોય છે ? 


તમે બહાર જોયા વીના 
રેલગાડી ગતિ કરી રહી છે કે 

નહી તે જાણી શકો છોઢ 


તે માટે વિશેષ 
સાપેક્ષતાને 
સામાન્યરુપ 
પવું પડશે. 


ગતિની 
કામગીરીથી 
અસંતુષ્ટ થઈને 
આઈન્સ્ટાઈને આને 
હજુ આગળ વધી 
સામાન્યરુપ આપ્યું. 
અને તેણે હજુ 
સુધીના સૌથી સુંદર 
સિદ્ધાંતની શોધ 
કરી. 


% 


% % A 


llid [ E 


remilikiniti / 


NATE 


આઈન્સ્ટાઈને નોંધ્યું કે.. 


...અને એક ઝડપી માળખુ હોય છે ! 


શું આપણે ઝડપી માળખુ અને ગુરુત્વાકર્ષણ 
ક્ષેત્રને એક સમાન કહી શકીએ ? 


ગુરુત્વાકર્ષણની અસર 
નીચે દરેક વસ્તુઓનો 
એક સમાન પ્રક્ષેપ પથ 
( પરિપથો હોય છે... 


f 


ક 


( આ માણસ મારા 

ઘણા મંતવ્યોની 
ચોરી કરી રહ્યો છે. 


ગૅલિલિયો 


સમકક્ષતાના આ શક્તિશાળી સિદ્ધાંતે 
આઈન્સ્ટાઈનને ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંત 
સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. 


દિકકાલ ના વાંક- વળાંક છે. 


કે સૂર્યને કારણે અવકાશ ઉપર તરફ 
વળાંક લે છે અને પૃથ્વી સીધી રેખામાં 

યાત્રા કરે છે.. જી 


ઓહ, ગુરુત્વાકર્ષણ તો ફક્ત. . 


1kre 
) 


Fસીધી રેખા ! ? 


હોલીવુડ 


ખરેખર વાંક- વળાંકોથી 
આકર્ષણ ઉદભવે છે. 


7 . ; * 


*| 


ઉદાહરણ તરીકે, સીધોરસ્તો* એક સમતલ 
નકશા ઉપર ... 


સીધે સીધુ જવુ ખુબ જ જટિલ 
વિભાવના બની શકે છે. 

પણ હુ તો સીધે , 
સીધો જ જઈ રહ્યામ સા રોજ 2 
આ હતો. 


wત્રક 


આઈન્સ્ટાઈન મુજબ 
દડો સીધી રેખામાં 
જઈ રહ્યો છે. 

પોલીસ સ્ટેશન 

* સીધોરસ્તો= સૌથી ઓછું અંતર આંકતો રસ્તો. 
9. Special Relavity / 2. Trajectory / 3 . Theory of Gravity / 8. CESSLC4 = Space - Time = 24CSL loll 2191 240 244201 uy 2 H 412 24734 
પરસ સંબંધિત સ્થિતિના ચાર પરિમાણ. 


34 


વક્ર સપાટી ઉપર ભૂમિતિ સમતલ સપાટી કરતા ખૂબજભિન્ન હોય છે. 


.. . પૃથ્વીના ગોળાના સીધા રસ્તાની 
સરખામણીમાં લાંબો હશે ! 


ન્યૂયોર્ક 


મુંબઈ 


ભૂમધ્ય રેખા 


A3 _ 
A + B + C =180° 


+8c518 


Illiff 


I 


liાર 


સમતલ સપાટી ઉપર ભૂમિતિ 


ગોળા ઉપર ભૂમિતિ 


મોટા વર્તુળનો 
એક ભાગ 


૧. તે હવે બુધ ગ્રહના અકળ કંપનનો ખુલાસો આપી શક્યો. 


૨. ગુરુત્વ ક્ષેત્રની અસર હેઠળ પ્રકાશની 

તરંગ લંબાઈ લાલ તરફ ખસે છે. 


બુધ 


શોષી લેનારુ 


તરંગ લંબાઇ , 


વક્ર દિકકાલ માટે યોગ્ય 
ભૂમિતિના નિયમોને 
પ્રયોજીને આઈન્સ્ટાઈને 
પોતાના 
ગુરુત્વાકર્ષણના 
સિદ્ધાંતના પરિણામોને 
વિગતવાર તૈયાર કર્યા . 


કંપન 


સૂર્ય 


તરંગ લંબાઇ | 


પ્રકાશનો સ્ત્રોત 


આઈન્સ્ટાઈને દર્શાવેલ બુધનો ગતિ પથ 


ઈ. સ.૧૯૬૦ માં 
પ્રમાણિત થયુ. 


સૂર્ય 


૩. યાત્રા કરતી વેળા પ્રકાશની કિરણો 

સૂર્ય તરફ વળતી હોય છે. 
22 / 7 x 

1 તારાની દેખાતી સ્થિતિ 


તારાના ફોટોગ્રાફસે નાટકીય રીતે સિદ્ધાંતને 
પુષ્ટિ આપી. 


ચંદ્ર 


i 
Inv 


2 


] 


જુઓ, પ્રોફેસર 
એંડિગટન, 
મહેનત સફળ થઈ. 


સરસ ! 
ખુબજવિલક્ષણ ! 


હા ! હા ! 
અદ્દભુત સિદ્ધાંત ! 


હા ! 
નિઃસંશય ! . 


યૂરોપ 


તારાની 
વાસ્તવિક સ્થિતિ 


પૃથ્વી 


NILIA 


આફ્રિકા 


સિદ્ધાંત ? 

ઓહ. 
મારો મતલબ કે ફોટો. 


જે તારાના પ્રતિબિંબમાં આંશિક બદલ ઉત્પન્ન કરે છે. આની 
ચકાસણી ઈ. સ.૧૯૧૯ ના પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન કરવામા આવી. | 


સૂર્યગ્રહણનો પથ 


ઓહ ! 
ભાગો ! 


પ્રોફેસર, 


તમે કયો અમારા નવા ) 

( અમારી 
સાબ વાપરો/ ખૂલેલા ક્લબના 

સભાને તમે 
| છો ? તમે ચેયરમેન 

સંબોધો. 
- મ્બનો. 6 


અમારા નવા નિર્માણ 
પામેલા દેશ( ઈઝરાયલ) ના 
તમેરાષ્ટ્રપતિ બનો. 


મારા 
પતિ 
બનો ! 


ઓટોગ્રાફ! 


સદ્દભાગ્યે, આઈન્સ્ટાઈન 
તેમની મૃત્યુ સુધી એક સારા 
માનવ બની રહયા. 

જ 


- 


S SLA 


VES 7, 


k / 


૨ 


ન્યૂટન પછી 
જવલ્લેજ 
કોઈએ આટલુ 
કરી દેખાડયુ 
હોય કે કોઈને 
આટલી પ્રસિદ્ધિ 
મળી હોય. 


S 
SS 


મને માફ VIP 
કરો ! 


9 . Curved Space / 2 . Plane / 3 . Absorber 


૩૫ 


છે 


.... સર વિલિયમ કુક્સ ( ઈ. સ.૧૮૩૨-૧૯૧૯). 


Yષ્ટક 


તેમણે એક સીલ કરેલી ઉચ્ચનિર્વાસનળીના 
ઋણાગ્ર માથી કિરણોનો પ્રવાહ નીકળતો 
અવલોકયો. 

ઋણાગ્ર કિરણો 


... આ રહ્યું તે ! 


હજી 


જયાં એક તરફ 
સાપેક્ષતાની ક્રાંતિ પ્રગતિ 
કરી રહી હતી. તો બીજી 
બાજુ ભૌતિકશાસ્ત્રીઓનું 
એક જુથ ભૌતિક 
પદાર્થના બંધારણને 
સમજવા માટે 
પ્રયત્નશીલ હતુ. 


MODIJIP 


હવાના પપ્પ 
સાથે જોડાણ 


ત્રણા * ) . 


ઘનાગ ( +) 


તેની શરુઆત કરનાર 
હતા .... 


ઉચ્ચ 


વોલ્ટેજ 


ઉચ્ચ 
વોલ્ટેજ 


F 


III 


શું આ વિદ્યુત - ચુંબકીય 
કિરણો હોઈ શકે ? 


જો ! ચુંબક સામે આવતાજ 
આ કિરણો વળી જાય છે. આ 
જરુર વીજ ભારીત કણો હશે. 


ઉલટ 


તપCE / 


( II 


આ કિરણો 
પડછાયો પાડે છે 
અને એમની 
વચ્ચેરાખેલા 
ચક્રને ફરાવી 
શકે છે. 


એ શોધવાની 
એક સરળ રીત છે. 


બે દાયકાઓ પછી 
જે. જે.થોમ્પસને ( ઈ. સ.૧૮૫૯ -૧૯૪૦) 
આ કણોનું દળ શોધી કાઢયુ. 


તે દરમિયાન ક્ક્સની કાંચની નળી નિતનવા આશ્ચર્યો 
દેખાડી રહી હતી. 


અરે ! આ ગરમ થયા 
વિના પ્રકાશ આપનારો 
કાગળ ઝગમગાટ 
કેમ કરી રહ્યો છે ? 


મને આને કાળા કપડામાં 
_ લપેટીને જોવા દે . 


M 


જુઓ! આ કણોનો ભાર 
હાઇડ્રોજન અણુના 
૧ / ૧૮૩૭ જેટલો છે. 








glit .’ 



, 


III 


... આનાથી અણુથી 
પણ નાના કણોનુ 
વિશ્વ ખુલી ગયુ 


ડબ્લ્યુ. કે.રોન્ટજન ( ઈ. સ. 

૧૮૪૫-૧૯૨૩ ) 


II 


આ એક નવા પ્રકારના વિકિરણો છે. 
જે મોટાભાગના પદાર્થોની આરપાર 
જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 


હુ તમને ખાતરી આપુ છુ 
કે આ કપડુ ક્ષ-કિરણોનુ 
પ્રતિરોધક છે. 


કપડાની 
દુકાન 


પદ્ધતિસરના 
સંશોધનકાર્યથી 
રોન્ટજેન આના 
સાચ્ચા ઉકેલ ઉપર 
આવી શક્યો. 


“ ક્ષ-કિરણો ” ૫ 


9 .Cathode / 2 . Anode / 3 . Electromagnetic waves / 8 . Luminescent Paper / 4 . X -Rays 


૩૬ 


તે આ રીતે આગળ વધ્યો. 


પછી એક દિવસ આકાશમાં વાદળો ઉમટયા.... 


4 


4 


) 


પોટેશિયમ યુરેનિલ 
સલ્ફટ 


SUN 


બ 


S 


ક્ષ-કિરણો 


ક્ષ-કિરણોની કાળજીપૂર્વક 
તપાસ ફ્રેંચ ભૌતિકશાસ્ત્રી 
એ. એચ. બેક્વિરિલ 
( ઈ. સ. ૧૮૫૨ -૧૯૦૮) 
એ કરી, જેમણે પ્રતિદીપ્ત 
પદાર્થોમાંથી નીકળતા ક્ષ 
કિરણોને ખોળી કાઢયા. 


ઉક ! 


પ્રતિદીપ્ત 
પદાર્થો પ્રકાશને 
શોષી ક્ષ-કિરણો 
પ્રસારીત કરે છે. 


W 


WWU 
કાળા કાગળમાં વીંટાયેલી 
ફોટાગ્રાફીક પ્લેટ . 


જેણે તેને એવી તક્તીર વિકસાવવા માટે પ્રેરીત 
કર્યો જે સૂર્ય કિરણોના સંપર્કમાં ન હતી. 


આ તક્તી તો ઝાંખી છે. 


તેનાથી એક્વિરિલ ચોંકાવનારા નિષ્કર્ષ 
સુધી પહોંચ્યા. 
IMAN 


TunIn 


JlI 


યુરેનિયમનું 
મિશ્રણ સ્વમેળેજ, 
વિકિરણો ઉત્સર્જન 
કરી 


રહ્યું હતુ. 


IIIIII 


કિરણોત્સર્ગીતા ? 


ત્રણ પ્રકારના વિકિરણો હોય છે. 
- આલ્ફા, બીટા અને ગામા. 
આલ્ફાવિકિરણો - વિકિરણશીલ રેડિયમમાથી 
પડતા વિકિરણો. 
બીટા વિકિરણો - વિકિરણશીલ પદાર્થોમાથી 
બહાર ફેંકાતા શીવ્ર ગતિવાળા વિકિરણો. 
ગામા વિકિરણો - વિકિરણધર્મી પદાર્થોમાથી 
બહાર પડતા બહુ ટૂંકા ક્ષ-કિરણો. 


આ વિચાર ઉપર કયૂરી પરીવારે 
સક્રીય રીતે શોધ ચાલુરાખી. 


મેરી, આપણને 
કિરણોત્સર્ગના 
આ સ્ત્રોતોને 
અલગ પાડવાદ 
જ પડશે. 


હમ... 
તે ખુબજ મુશ્કેલ 
કામ છે. 


આ કેવા 
પ્રકારના 
વિકિરણો છે ? 


Source 


B RAYS 


Magnet 


આનો જવાબ ખુબજ ઉટપટાંગ હતો. 


RAYS 


કિરણોત્સર્ગીતાએ ભૌતિક પદાર્થના નવા 
પરિમાણો ખુલ્લાકર્યા છે. 


અણુઓનો આ રીતેવિચારો 
કર - ઋણભારીત કણો 
(-ve) ઘનભારીત કણો 
( + ve) ના નાના 
ગોળાઓમા ચીપકેલા છે. 


સંભવતઃ મને આ 
વિષે ખબર નથી. 


અણુઓનું આંતરિક માળખુ 
( બંધારણ) હોવુજ જોઈએ. 


વર્ષોની સખત મહેનત 
પછી તેઓએ એક 
શક્તિશાળી કિરણોત્સર્ગી 
સ્ત્રોત રેડિયમને 
અલગ પાડયો. 


THOMSON 


થોમસન 


9 . Fluorescent / 2. Plate / 3 . Radioactivity = 2uel Sokol BulUlulu duzot aaloll 1191 


જે રીતે તરબૂચમાં બીજ હોય છે. ... 


આના પરીક્ષણ માટે કોઈ 
તો ઉપાય હશે ? 


+ 


+ _ 


થોમસનના 
આણ્વિક મોડેલમાં 
બન્ને ઋણ અને 
ઘન વીજભાર એક 
સાથે હતા. 


1)+ 


ઘન વીજભાર( + ve) નું 
સરખુ વિતરણ 


ઋણ વીજભાર (- ve) 
તેમા ચીપકેલા 


થોમસનનુ આણ્વિક મોડેલ 


- જે. જે. થોમસન 


ઈ. રથરફોર્ડ 


જો હુ અણુઓને આલ્ફાકણોથી મારુ..... 


... તો આલ્ફાકણોનો વેરાયેલો માર્ગ 
મને અણુવિષે જરુર કંઈક કહેશે. 


થોમસનના અણુઓએ આલ્ફાકણો 
સાથે આવું કાંઈ ન કર્યું. 


laagi 


( પી 


લી . 


E 


( 


i 


Cze: 


- 


) 


આ પ્રયોગોના પરીણામો સનસનાટી મચાવનાર નીવડયા . 


રુથરફોર્ડએ ધાતુની પટ્ટીઓની મદદથી 
આલ્ફાકણોનાવિખેરાવાની તપાસ કરી. 


અપેક્ષિત 


અવલોકિતા દેખાયેલુ 


ત્રાસદાયક વિગતો : 


A. આલ્ફાકણોનો 

સ્ત્રોત 
B. ધાતુની પટ્ટી 
S. ચળકતો પડદો 
M. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર 
R. ફરતી કોતર 
C. કોફી 


ઓછુવિચલન 


સંપૂર્ણ પરાવર્તિત 


વધારે વિચલન 


પ્રશ્ન : ક્યુ આણ્વિક મોડેલ આ અવલોકિત વિખેરાવને દર્શાવી શકશે ? ઉત્તર : 
આર. સી .ફાઉલર તને ખબર છે 

ઠીક છે. 
હું આની સૈદ્ધાંતિક 

કરી દેખાડ ! 
આ ગણતરી કરી શકુછુ, 


ઋણભારીત કણો(-ve) 
ભ્રમણકક્ષાઓમાં 


ઊંઝ 


સિદ્ધાંત ? 
જવા દે. 


સારુ, 
આ રહ્યુ તે ! 


ઘનભારીત કણો( + ve) 
કેન્દ્રમાં 


૩૮ 


ઈલેક્ટ્રોન 


વાહ ખુબજ સરસ ! 
આતો ગ્રહોની 
ભ્રમણકક્ષાઓની 
જેમ જ છે ! 


આનો અર્થ આપણા 
નિયમો અનુસાર 
અણુઓનું અસ્તિત્વજ, 
નથી ! 


ચાલો તો નિયમો જ 
બદલી નાખીએ. 


કેન્દ્ર 


ભાગ 


પ્રકાશ 


હ ..! મને આ વધારે 
યોગ્ય નથી લાગતુ. 

એન. બોહર 
( ઈ. સ.૧૮૮૫- ૧૯૬૨) 


કારણકે ભ્રમણ કરતા ઈલેક્ટ્રોન 
ઉર્જા વિકિરીત કરે છે તેથી તે કેન્દ્રથી 
ભમ્મરિયા ( ગૂંચળા જેવા) માર્ગે હશે 


સૈદ્ધાંતિક 


અવલોકિત 


બોહર એ કંઈ રીતે 
નિયમો બદલ્યા તે 
જાણવા માટે આપણને 
કેટલાક વર્ષો પાછળ 
જવું પડશે . 


કિરણોત્સર્ગી ઉર્જાને 
ફક્ત નાના એકમોમા 
જ શોષી કે પ્રસારીત 
કરી શકાય છે. ” 


એક માણસ અગાઉથી જ 
નિયમોમાં ફેરફાર 
કરી રહ્યો હતો. 


જો 
વા ; . 

એમ. પ્લાંક 
( ઈ . સ .૧૮૫૮ -૧૯૪૭) 


આપણા નિયમો 
કોતર/ પોલાણમાથી થનાર 
કિરણોત્સર્ગને સમજાવી 
નથી શકતા. ચાલો હુ 
નિયમ જ બદલી નાખું. 


પ્લાંકે એક નવા અચળાંકની 
ઓળખાણ કરાવી. 


આ ક્વાંટા વાસ્તવિક 
રીતે શું છે ? 


પણ તે છતા ક્વાંટા ઘણી બાબતો 
સમજાવવામાં સક્ષમ હતી.... 

જ ઘણુ કરીને કિરણોત્સર્ગ પોતે જ 
: ક્વાંટામાં ઘટીત થાય છે.... 


હમ્ ... 


મને 
ખબર 


ક્વાંટા ( ક્વાંટમ) ની ઉર્જા = 
hx આવર્તન સંખ્યા 
(Frequency) 


નથી. 


h = ૬. ૬ x ૧૦-૨૭ અર્ગ- સેકંડ 


હમણા તમે જોશો, 
અને હમણા ગાયબ, 
ઓહ ! 


..“ફોટો ઇલેક્ટ્રીક અસર ની જેમ. 


આ બધાએ બોહરને 
વિચારતો કરી મુક્યો... 


.. . તો અણુમા રહેલ 
ઈલેક્ટ્રોનની ઉર્જાનેકેમ નહી ? 


પ્રાચીન/ પ્રશિષ્ટસિદ્ધાંત - E d Intensity ( તીવ્રતા) 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


જો કિરણોત્સર્ગી 
ઉર્જાને ક્વાંટામાં 
- વહેંચી શકાય છે. 


ક્વાંટમ સિદ્ધાંત - E a Frequency ( આવર્તન સંખ્યા) 


પ્રકાશ 


ધાતુ 


|| 


Eઉર્જાધારીઈલેક્ટ્રોન 


છ|| 


આવર્તન 
" 


૧. ઈલેક્ટ્રોન ( Electron)( વીજાણુ) = ઋણ વિદ્યુતનો અવિભાજ્ય એકમ અને પદાર્થનો મૂળભૂત ઘટક / ૨. Constant / 3 . ક્વાંટા ( ક્વાંટમ) = વિકિરણના 
આવર્તનના પ્રમાણ અનુસાર ઉર્જાના જથ્થાનો એકમ / ૪. ફોટો ઇલેક્ટ્રીક = પ્રકાશમાં રાખેલા પદાર્થોમાથી નીકળતા વીજાણુઓ( ઇલેકટ્રોન્સ)વાળુ 


૩૯ 


ઈલેક્ટ્રોન્સદરેક અંતરે આવેલી કક્ષામાં ફરી નથી શકતા. 


ત્વરિત હોવા છતા એક નિશ્ચિત ભ્રમણકક્ષામાં 
તેઓ વિકિરીત નથી થઇ શકતા. 

નીચે કૂદકો 
માર ! 

ઓહ, આ ભ્રમણકક્ષા 
માટે હુ વધારે 
ઉત્સાહિત છુ. 


ઈલેક્ટ્રોન 


નીલ્સ બોહરને 
પોતાના મંતવ્યોના 
અમલ માટે કેટલાય 
તેના વ્હાલા સિદ્ધાંતોને 
છોડવા પડયા. 


કેન્દ્ર ભાગ 


નહી ! મે કહ્યુને કે 
આની પરવાનગી નથી. 


WW. LIA 


ઈલેક્ટ્રોન્સ ત્યારેજ કિરણોત્સર્ગ પ્રસરાવે છે 
જ્યારે તેઓ એક ભ્રમણકક્ષામાથી બીજી 
ભ્રમણકક્ષામાં કૂદે છે. 


યુરેકા ! 
કોણીય સંવેગ પણ 
ક્વાંટા જ છે. 


હવે મને ફક્ત માન્યતા 
પ્રાપ્ત ભ્રમણકક્ષાઓને 
નિયત કરવી પડશે . 


આ કેવા પ્રકારનો 
સંવેગ છે ? 


બોહર હવે માન્યતા પ્રાપ્ત ભ્રમણકક્ષાઓને 
વર્ગીકૃત કરી શકતા હતા ...... 


... ... અને ભ્રમણકક્ષામાં રહેલ ઉર્જાની 
ગણતરી કરી શકતા હતા. 


ક 


, દ, -13 6ey 


almurun 


m = દળ 
v = વેગ 
r =ત્રિજ્યા 


જયાં, 
n = 1, 2 , 3,4 .... 


nale , 


(સંભવતઃ ! ગોળાકાર 
ભ્રમણકક્ષા માટે માત્ર 

mxvxr = j 
/ d ] ILWK 


= 2.. 


. 





જી 


કારણકે ઉર્જા અને પ્રકાશના 
આવર્તન (કંપન સંખ્યા) 
આ રીતે સંબંધીત છે. 
» E = n x f 


.... ભ્રમણકક્ષામાં કૂદનાર 
ઈલેક્ટ્રોન નિશ્ચિત આવર્તન 
( કંપન સંખ્યા) પ્રસારીત કરે છે 
જેની ગણના હું કરી શકુ છુ. 


શું ? 
સાચ્ચેજ!, 


( હુ સહમત છુ !) આઈન્સ્ટાઈન 


તદ્દન બરાબર ! 


f[ll 


નિઃસંશય ! 
હકીકતમાં સિદ્ધાંત 
અને અવલોકનો 
એકબીજાથી બહુ 
સારી રીતે 
સહમત થાય છે. 


પ્લાંક 


* ** 


9 . Angular Momentum 


LM 


સમાન ઉર્જાની ભ્રમણકક્ષાઓ 
ગોળાકાર તેમજ લંબગોળાકાર 
બન્ને હોઈ શકે. 


n = 1 માટે એક ગોળાકાર 
ભ્રમણકક્ષા . 
n = 2 માટે એક ગોળ તેમજ 
ત્રણ લંબગોળ ભ્રમણકક્ષાઓ. 


વધુ આગળ જે ગુંચવણ 
ભર્યા સંજોગો પેદા થયા 
તે વધારે સારી સમજણ 
તરફ દોરી ગયા. 


એમ. સોમરફીલ્ડ( ઈ. સ. 

૧૮૯૮ -૧૯૫૧ ) 


SON 
I 


સોમરફીલ્ડ 
લંબગોળાકાર 
ભ્રમણકક્ષાઓની 
ઓળખાણ કરાવી. 


: 
OS 


પૃચ્છા 


LY. 


ખરેખર ! 
મે હમેશા તે જ 
કહ્યું હતું. 


VITEART 


, IKO 


કેપ્લર 


પછી આવ્યો “ પલીનો બહિસ્કૃતિ 
( Exclusion) સિદ્ધાંત". 


તુ એક જ ભ્રમણકક્ષામાં 
બે થી વધારે ઈલેક્ટ્રોન્સ 
ના રાખી શકે. 


Periodic Table 

of the Fements 
Be 

BONDAN 

MSPS CT AT 
SK se tivo Mew Fe Co Ni Ca Z. Ga Ge As Seen kr 

RB SHY Zr Ns Mo Tc Ru RS[Pa Ag callu Su Su Te I Xe 
Cs Ba L. AFTA WRC V PLASH, TIPS BIPOLARE 
Fol | મ | 


... હું આ નિયમથી 
પિરિઓડિક ટેબલ 
ને વિગતવાર 
સમજાવી શકુ છુ. 


કેમ ? 


ડબ્લ્યુ.પોલી ( ઈ. સ. 
૧૯૦૦-૧૯૫૮) 

કારણકે ત્રણથી ખુબ જ 
ગિરદી થઈ જશે. 
તે ઉપરાંત .. 


1 @ prind Prove Sm Eu Gd Tb Dy Na ETHYLU 

-| u| |ra|d - Bocess and Ner 
* અણુસંખ્યા અનુસાર રાસાયણિક તત્વોની 
ગોઠવણીની યાદી. 

સાચ્ચેજ પૌલીએ તે કરી દેખાડયુ. 


આના ચોક્કસ જવાબો બહાર આવવામાં હજુ થોડો સમય લાગ્યો. 


પણ આ બધી 
અસ્થાયી 
વ્યવસ્થાઓ છે. 


શું મોજાઓ અને કણો 
આટલાભિન્ન છે ? 


પણ આ 
ભ્રમણકક્ષાઓ 
આખરે છે શું ? 


જા | 


હા , પણ તો પછી 
એ કામ કેમ કરે છે ? 


એલ.ડીબાગ્લી 


વિદ્યુત- ચુંબકીય તરંગો કણોના 
ગુણધર્મો ધરાવે છે. 


.. . તો પછી કણો કેમ તરંગોના 
ગુણધર્મો ના ધરાવી શકે ? 


પ્રાયોગિક તરંગોને ઈલેક્ટ્રોન્સ સાથે જોડવાથી 
બોહરના મંતવ્યને સમજાવી શકાય છે. 


પ્રાયોગિક 
તરંગો ? 


My , 


9 . PilotWaves 


દરેક કણ સાથે અમે એક નિશ્ચિત 
તરંગલંબાઈના પ્રાયોગિક તરંગોને જોડયા. 


પણ લઈ આ તો 
ગાંડપણ છે, કારણકે આ તરંગો. 
આપણે કેમ નરી આંખે જોઈ 

શકતા નથી ? 


ડીબાગ્લી 


ડીબાગ્લીએ પોતાના 
એક જુસ્સાવાળા ફટકાથી 
તરંગો અને કણો વચ્ચેના 
અંતરને દૂર કરી દીધુ. 


વેગy 


– 


“કણ " 


ઈ દળ m | 
“ માજા ” - અરે 


હા , તે એટલા માટે 
કે આ તરંગોની 
તરંગલંબાઈ ઘણી | 
નાની હોય છે. 


mo 


= 


આ પુસ્તક સાથે જે પ્રાયોગિક 
તરંગ જોડાયેલી છે તેની 
તરંગલંબાઈ ૧૦-૩૧ સે. મી. છે. 


ઠીક ઠીક, તમે એની જી 
ચકાસણી કદી નહી ! 


ઠીક છે, 
જોઈએ. 


તરંગોની પ્રકૃતિની ચકાસણી કરવા માટે 
આપણે કિરણોના વિવર્તન" ને જોવુ પડશે . 


, કરી શકો. આ 


“કણ ” 


મોજા 


પ્રાયોગિક તરંગોને પુષ્ટિ આપવી સાચ્ચેજ શક્યહતુ. 


અમારા વિચારથી 
આપણે તે કરી શકીશુ. 


/ / / / 


/ / 


ceh 


ફોટોગ્રાફીના ઉપકરણ 


ની 
સી . જે.ડેવિડસન ( ઈ. સ. 
૧૮૮૧ -૧૯૫૮) 


શેનાથી કરીશુ ? 


ઈલેક્ટ્રોન્સનુ વિવર્તન 


જ કેમ ? 
ઈલેક્ટ્રોન અને 
સ્ફટિકની મદદથી 


સ્ફટિક 


તરંગ 


- 


એલ . એચ . ગેરમર 


ઈલેક્ટ્રોન્સનો સ્ત્રોત 


ઢોડિન્ગરએ પ્રાયોગિક તરંગોનું 
ગાણિતિક વર્ણન વિકસાવ્યું.. 


. હવે ઈલેક્ટ્રોન્સ 
સુપરિચિત લાગે છે. 


T 


પ્રાયોગિક તરંગોની કેવળ 
રૂપરેખાવાળી માન્યતાથી, 
એક સંપૂર્ણ પરિપક્વ તરંગ 
ગતિશાસ્ત્ર સુધીનો બદલાવ 
ખુબજ જટીલ હતો. આમા 
મુખ્યયોગદાન દેનારા 
હતા... 


શ્રોડિનર 
( ઈ. સ.૧૮૮૭-૧૯૬૧ ) 


( 


8 


પ્રકાIIIII II; 


હાઈજિનબર્ગ 


9 . Particle / 2 . Wave / 3 . Pilot Wave / 8 . Wavelength / 4 . Diffraction / S . Crystal Lattice / 9 . Wave Mechanics 


૪૨ 


.... જેણે અણુઓના વર્ણપટનીવિસ્તૃત 
સરખામણી કરવાનું શક્ય બનાવ્યું. 


પણ ખલેલ પહોંચાડનાર પ્રશ્નો હજુ 
જેમના તેમ હતા. 


તે વીજભારના 
ઘનત્વને 
વર્તીત કરે છે. 


વાહિયાત ! તે 
સંભાવનાઓનું 
ઘનત્વ દર્શાવે છે, 


આ બેકાર યુવાનો 
ખુબજ ઉમદા 
કામ કરી રહયા છે. 


Zeed , . 


( શ્રોડિગર 


? આઈન્સ્ટાઈન 


પ્રાયોગિક તરંગો શું હોય છે ? 


હાઈજિનબર્ગ 


બોહર 


22 


ઘનત્વ સમ … 
સંભાવનાઓનું !! 


એ જ પ્રકારે આપણે અણુમાં 
ઈલેક્ટ્રોન્સ ક્યા છે તે નથી 
જાણતા. આપણે કેવળ એ 
અનુમાન લગાવી શકીએ કે... 


બિલકુલ 
પાંસાઓની જેમ, 
જોયુ ! 


/// / / / // / / / / / // 


WEB 


/ 


ક 


પાંસા ફેંકતી વખતે 
કયા અંકવાળી બાજુ 
ઉપર આવશે તે 
આપણે નથી જાણતા. 


કોઈ સ્થાન ઉપર ઈલેક્ટ્રોન 
સાંપડવાની સંભાવના. 


પણ બોહર , 
ઈશ્વર પાંસા 
નથી રમતા. 


E 


સંભાવના 


પણ કોઈ અંક ધારોકે ૨ 
ના આવવાની સંભાવના 
૧/ ૬ થાય છે. 


ચાલો હવે , ઈશ્વરને 
શું કરવું તે કહેવાનું 
બંધ કરો . 


– 


અંતર 


તેમ છતા આમાં હજુ એક સમસ્યા છે. 


જો તમને ખબર હોય કે ઈલેક્ટ્રોન 
ક્યાં છે તો તમને તે ખબર નહિ હોય 

કે તે ક્યાં જઈ 
> રહયા છે. ઉs 

STOP 


આ હજુ સાપેક્ષતાના 
વિશેષસિદ્ધાંત સાથે 
મેળ નથી ખાતો. 


કવાંટમ થિયરીની ઉટપટાંગ 
વિભાવનાઓ ધીરે ધીરે 
કાર્યક્ષમ નિયમોના સમૂહમાં 
વિકસિત થઈ. 


તેમાં મુખ્યવિભાવના હતી 
અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત. 


ઓહ, આ તો 
આબેહુબ જાહેર 
પરિવહન સેવા, 

જેવુ છે. 


આ બધુ ગમે તેમ 
કરીને ખોટુ છે. 


પી . એ. એમ.ડિરેક એ સમીકરણોને 
બદલ્યા જેથી કરીને તે સાપેક્ષતા 
સાથે મેળ ખાય. 


.... આમાની ઘણી સંખ્યાઓ 
ત્રણાત્મક ઉર્જાનીસ્થિતી ધરાવે છે. 


ફક્ત 

આ હવે બહેતર છે, 

સિવાય કે... 
*ી દિક 


o 


mc²l 


ZERO 


ENERGY 


-me? 


આનાથી 
કામ નહી 
બને. 


પી . એ. એમ.ડિરેક 
( ઈ. સ.૧૯૦૨-૧૯૮૪) 


& 


% 


કણ ત્રણાત્મક 
ઉર્જાના સમુદ્રમાં 
ડુબતોજ જશે. 


9 .Atomic Spectra / 2 . Probability 


ડિરેક પાસે આનો એક બુદ્ધિશાળી 
ઉપાય હતો. 


જો , તુ નીચે નહી 
આવી શકે, અહીં 
બધુ ખીચોખીચ 
ભરાયેલુ છે. 


આના માટે પુષ્કળ ઉર્જા ખર્ચ થાય છે 
પણ તે શક્ય છે . ” 


2ધારોકે બધી ઋણાત્મક ઉર્જાની 
સ્થિતીઓ વ્યાપ્ત છે. 


તને અહીં 
જોઈને સારુ 
લાગ્યું. 


ઓહ, 


તો પછી હુ 
ઉપર ચાલ્યો. 


CRRRU 


ઋણાત્મક ઉર્જા 
ધરાવનાર 
ઈલેક્ટ્રોન્સનો 
સમુદ્ર 


આ પોલાણ 
ઘનભારીત 
ઈલેક્ટ્રોન જેવો 
દેખાશે. જેને 
એન્ટી- ઈલેક્ટ્રોન 
( પ્રતિ - વીજાણુ) 
કહીશુ. 


ભૌતિકશાસ્ત્રીઓને આ મંતવ્ય 
બિલકુલ પસંદ ના આવ્યુ... 


. .. પણ કુદરતને તેઓની કોઈ પરવા ન હતી . 

પી . એમ. બ્લેકિટ 


હવે આપણે જાણી ગયા છીએ કે પ્રત્યેક કણનો 
એક પ્રતિ -કણ હોય છે. 


ડિરેકના પોલાણો ! હા , હા ! 
એવી કોઈ શક્યતા જ નથી ! 


ઈલેક્ટ્રોન એન્ટી-ઈલેક્ટ્રોન 


મે એન્ટી 
ઈલેક્ટ્રોન્સને 
પ્રયોગશાળામાં 
અવલોક્યા. 


Wહા, તેના 

ઉપર જ 

આવુ છુ. A 
અરે, આ બધુ 


પ્રોટોન / એન્ટી- પ્રોટોન 
ન્યૂટ્રોન 


શું છે ? 


મે પણ ! 
મે પણ ! 


ડબ્લ્યુ. પૌલી 


જી. ડી . એન્ડરસન 


આલ્ફા કણો 


Yઅને જેમાં કોઈપણ 
ઈલેક્ટ્રોન ભ્રમણ 
કરતો ન હોય. 


બેરેલિયમ 


હજુ પણ કેન્દ્રભાગની સાથે કોઈ 
અડચણ હતી.. … 

હિલીયમના 
કેન્દ્રભાગમાં પ્રોટોન 
કરતા બમણો વીજભાર 
હતો, પરંતુ તેનું વજન 
ચાર ગણુ હતુ. 


હકીકતમાં આપણને 
એક એવો “ શુદ્ધ 
કેન્દ્રભાગ’ જોઈશે જેમા 
ફક્ત એક પ્રોટોન અને 
એક ઈલેક્ટ્રોન હોય. 


વીજભારરહિત 
કિરણોત્સર્ગ 


- બોહર 


મને લાગે છે કે મને 
ન્યૂટ્રોન મળી ગયો છે. 


તેમાં ૪ પ્રોટોન 
અને ૨ ઈલેક્ટ્રોન 
નાખો. 


| રુથરફોર્ડ 


જે. ચેડવિક 


પરંતુ તે સુદ્ધા આ સમસ્યાનો 
સંપૂર્ણ ઉકેલ ના લાવી શકાયો. 


ન્યૂટ્રોન એક સ્વતંત્ર કણ હોવાનો હજુ એક પુરાવો 
નાઇટ્રોજનના પરમાણુના વર્ણપટ પરથી મળ્યો. 

જુઓ! આ વર્ણપટને 
નાઇટ્રોજનના કેન્દ્રભાગની છે 
જરુરત છે, જેથી કરીને 
તેમા કણોની સંખ્યા 
સમાન રહે. 


નાઈટ્રોજનનો કેન્દ્રભાગ 
૧૪ પ્રોટોન 
+ ૭ ઈલેક્ટ્રોન 
૨૧ કણો 


કેન્દભાગ 1 


જુઓ, જો બધા જ 
કેન્દ્રભાગો ઘન 
વીજભારીત હોય તો 
તેમને એક સાથે 
કોણ રાખે છે ? 


પ્રોટોન 
+ ન્યૂટ્રોન 


ડબલ્યુ.હાઈટલર 


જી. હાઇજીનબર્ગ 


૭ પ્રોટોન 
+ ૭ ન્યૂટ્રોન 


નાઇટ્રોજન 
- ભાર ૧૪ 
- અણુક્રમાંક ૭ 


સંભવતઃ ન્યૂટ્રોનનો 
કેન્દ્રભાગ આમાં 
મદદ કરી શકે. 


કોઈ અજ્ઞાત 
સશક્ત બળ 
લાગે છે. 


૧૪ કણો 


9 . Nucleus / 2. Spectrum / 3 . Atomic Number 


४४ 


જિો બળ આટલું 
સશક્ત હોય તો 
પછી કિરણોત્સર્ગી , 

સ્ત્રાવ કઈ 
રીતે થશે ?, 


આનો જવાબ સ્પષ્ટ રીતે કવાંટમ ભૌતિકશાસ્ત્ર પાસે હતો. 
વન જી. મોવ | 

કવાંટમ 
ભૌતિકશાસ્ત્ર 


પરંપરાગત 
ભૌતિકશાસ્ત્ર 


A અને B વચ્ચેના 
બોગદાંમાથી . 
મોજાની 
જેમ પસાર 
થઈ જાઓ. 


આલ્ફાકણો 


ઉર્જાની 
સીમાની 
મર્યાદા 


A થી B 
તરફ 
જવાની 
પરવાનગી 
નથી ! 


આલ્ફાકણો 


ખરુ કહ્યું, 
કઈ રીતે ? 


એનરીકોફર્મી પાસેથી. 


પ્રોફેસર ફર્મી , તમારા 
અનુસાર બીટા - ઈલેક્ટ્રોનની 
ઉર્જા નિશ્ચિત હોય છે. 


જે રીતે ઈલેક્ટ્રોન 
ફોટોનનો સ્ત્રાવ કરી 
શકે છે... 


જો કેન્દ્રભાગમાં 
ઈલેક્ટ્રોન્સ નથી તો 
પછી બીટા કિરણોમાં 
ઈલેક્ટ્રોન્સ ક્યાથી 
આવ્યા ? 
આનો જવાબ મળ્યો.. 


તો શું 
એમ 


નથી ? 


તે જ પ્રકારે ન્યૂટ્રોન પણ 
ઈલેક્ટ્રોનનો સ્ત્રાવ કરી 
પ્રોટોન બની શકે છે. 


નહી ! 
અમે 


ચકાસ્ય છે. / સી .ડેલિસ 


ફોટોન = વિદ્યુત 
ચુંબકીય વિકિરણ 
શકિતનો જથ્થો કે 
અંશ . 


ડબ્લ્યુ. એ. વૃસ્ટર 


આનાથી લોકો હતોત્સાહીત થયા. 


કણોનું પ્રાણી સંગ્રહાલય અગાઉથીજ 
ખીચોખીચ ભરેલુ હતુ . 


લો આ ગયુ 
શક્તિનુ અખંડત્વ 
કચરાપેટીમા ! 


ધારોકે એક બહુ 
નાનો કણક છે જે 
ઉર્જાનુ વહન કરે છે. 


- 


ન્યૂટ્રોન 


એન્ટી- ઇલેક્ટ્રોન 


( અમે તેને મેં એફ.રાઈનિસ 
શોધ્યો. 


પ્રોટોન 


( દિત 


સી . એલ 
. કોવન 


ન્યૂટીનો 


એન્ટી- પ્રોટોન 


એન્ટી 


જરા થોભો ! 
આનો એક સરળ 
ઉકેલ છે. 


* ન્યૂટીનો = વીજળીના શૂન્ય 
ભારણવાળો અને કદાચ શૂન્ય 
દ્રવ્યવાળો પ્રાથમિકસ્થિતીનો કણ. 


ઈલેક્ટ્રોન 


પરંતુ જ્યારે તેમણે જાણ્ય... 


યુરેનીયમનો 
કેન્દ્રભાગ 


ઓ .ક્રિશ 


પૈરાફિન 


ફર્મીએ વસ્તુતઃ યુરેનીયમને 
બેરીયમ અનેક્રિીપ્ટોનમાં 
વિભાજીત કરી દીધુ. 


જ 


દરમ્યાન ફર્ની ન્યૂટ્રોનનો 
ઉપયોગ અણુઓની વધુ 
આગળ તપાસ કરવા માટે 
કરી રહ્યો હતો . 


- ) 


- 


ધીમા પડેલા 
ન્યૂટ્રોન્સ 


તેણે યુરેનીયમ ઉપર 
ન્યૂટ્રોન્સના ખુબ વેગીલા 
અણુઓનો મારો ચલાવ્યો. 


| વેગીલા 
- ન્યૂટ્રોન 


એલ. માઈટનર 
III ) 
. આના લીધે નવી સીમાઓ ખુલી ગઈ. 


કેટલાય સમય સુધી કોઈ એ જાણતુ 
નહોતુ કે શું બહાર પડી રહ્યુ હતુ.... 


9 . Conservation of Energy 


૪૫ 


આ પ્રક્રિયા કંઈક આ પ્રકારે હતી . 


ડિસેમ્બર ૧૯૩૮ 


TITLOOD 

OoODY 
00: 00 


ફર્મીએ ખરેખર અણુઓનું 
વિભાજન કર્યું છે. 


netton 


ફિશ 


માઈટનર 


આના લીધે થયેલા ભયાનક પરિણામથી બધા સુપરિચિત છે. 


જો છુટ્ટા થયેલા ન્યૂટ્રોન્સ વધારે વિખંડન કરતા જાય તો 
આપણી પાસે ઉર્જાનો એક પ્રચંડ સ્ત્રોત હશે . 

( અનેવિસ્ફોટનો પણ !). 


બીજાવિશ્વયુદ્ધમાં અમેરિકા દ્વારા 
જાપાનના હીરોશીમા, નાગાસાકી શહેરો છે 
. ઉપર થયેલો અણુશસ્ત્રોથી હુમલો. 


બોહર 


ફર્મી 


વિગનર . 


2 or 


| લૈન્ડાઉ . 
0 સાખારોવ 


જીલાર્ડ 


ઓટોહાન 


હાઇજીનબર્ગ 


9 ટેલર 


માdule 


2 . 


કપિલ્ઝા 


IT 


ERMANY 
FRU I / / / / / / // 


આ બધાની અકળ 
સંભાવનાઓ વરતી રહી 
હતી. ખુબજ દુઃખદ ! 


જે રીતે વિદ્યુત- ચુંબકીય બળો ફોટોન્સની 
અદલ બદલ ને કારણે પેદા થાય છે.... 


... આ મજબૂત બળ “મીઝનની 
અદલ બદલ ને કારણે પેદા થાય છે. 


આ દરમ્યાન શુદ્ધ વિધાનવિચાર રહીત) 
ભૌતિકશાસ્ત્ર ઝડપથી આગળ વધી રહ્યુ હતુ. 
કોઈ મજબૂત બળ જ 
પ્રોટોનને કેન્દ્રભાગમાં 
જકડી રાખે છે. 


E0 ) ) , 


દળm 


Villips 
, 


આ ઈલેક્ટ્રોન 


ફોટોન 


[ મીઝન ) 


મીઝન 


ઈલેક્ટ્રોન 


) ની )); 


પ્રોટોન 


પ્રોટોન 


એચ. યૂકાવા 
( ઈ. સ.૧૯૦૭-૧૯૮૧ ) . 


જોર્જ ગૈમોવે આપેલ એક ઉદાહરણ. 


અંદાજીત m = 1/ 7 x પ્રોટોનનું દળ 


શરુઆતમાં થોડી ખોટી શરુઆત પછી આવી 
જાતના કણને ૧૯૪૭ માં શોધી કઢાયો. 


ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ હવે ચાર જુદી જુદી જાતના બળોવિષે જાણતા હતા. 


ગુરુત્વાકર્ષણ 


મજબૂત 


નબળુ 


વિદ્યુત - ચુંબકીય 


જે ભૌતિકશાસ્ત્રીઓને દૂર 
જતા રોકે છે. 


નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા 


T 


કેન્દ્રભાગને 
એકબીજા સાથે 
રાખે છે. 


જેનાથી બીટા 
કણો ક્ષીણ 
થાય છે. 


સી . પોવેલ -૧૯૫૦ 


અણુઓને 

એકબીજા 
પ્રથમ જાપાનીઝ નોબેલ પુરસ્કાર 

સાથે રાખે 
વિજેતા એચ . યુકાવા- ૧૯૪૯ 

છે. 
૧ . Fission / ૨. Pure Physics / ૩. મીઝન ( Meson) = પ્રોટોન અને ઈલેક્ટ્રોન એ બેની વચ્ચેના કદનો પ્રાથમિક સ્વરુપનો કણ. 


કડ 


.... અને હજુ ઘણા કણો હતા. 


ઠીક છે. 


મારી સલાહ માનો ! 
આ બધાનું વર્ગીકરણUા 


વર્ગીકરણ ? 


હા ! તેમની વચ્ચેરહેલ 
સામાન્ય( સરખી) ભાત 
અને સપ્રમાણતાને 

શોધો. 


કરો. 


તમારી પાસે ઘટકતત્વો, 
કરતા મૂળ કણોની 
સંખ્યા વધારે છે. 


શું તમે મને એકલો 
મુકશો ? 


.... બોસીન અને ફર્નીયાન... 


( અરે ! આ ‘ચક્કર શું છે ? 


એસ. એન. બોસ 


ફર્નીયાન એવા 
કણો છે જે 
1/ 2, 3/ 2, 5/ 2. .. 
થી ચક્કર લગાવે છે, 


બોસોન હમેશા 
સાથે રહે છે. 


આ તત્વજ્ઞાન 
સંપૂર્ણ 
અવ્યવસ્થાને 
ક્રમબદ્ધ કરવામાં 
ખુબજ સફળ રહ્યું. 


NTS 


OMNIA 


સૌ પ્રથમ 
વર્ગીકરણ આ 
પ્રકારે હતું ... 


દરેક કણનો આંતરીક 
કોણીય સંવેગ હોય છે, 
જે “ચક્કર કહેવાય છે... 


બોસીન એવા કણો છે જે 0, TT , 
20 થી ચક્કર લગાવે છે. 


ઈ.ફર્મી 


બીજુ વર્ગીકરણ અંતઃક્રિયા પર આધારીત હતી. 


.... જે ( h/ 2T) = n ના 
ગુણાંકમા હોવી જોઈએ. 


તમે આ બળોના અધ્યયન માટે 
સામાન્યપણે ઉપયોગમાં લેવાતા કવાંટમ 
નિયમોનો ઉપયોગ કેમ નથી કરતા ? 


હેડ્રોન્સ 


( 6 ) ઇલેક્ટ્રોન 


ઈલેક્ટ્રોન 


કારણકે તેનાથી આપણને 
અર્થહીન પરીણામો 
મળતા રહે છે. 


૭ 


પાયૌન 
ઈલેક્ટ્રોન 


[ ], પ્રોટોન 


( ૨ 


/) 


b ) મુઆન 


» ફોટોન 


ન્યૂટ્રોન 


ઈત્યાદિ ઈત્યાદિ ઈત્યાદિ 


CHIME 


અમારી 


In 


અમારી 
સંવેદના 
દ્રઢ છે. 


નહી. 


| 


ન્યૂટ્રીનો 


હe 


RTICS , છે મીઝન 


લેપ્ટીન્સ 


ત્રણ માણસોએવિદ્યુત- ચુંબકીય બળોને કાબુમાં લાવીનિયંત્રીત કર્યા . 


દુર્ભાગ્યવશ બીજા બળો ઉપર 
આ યુક્તિ કામ ના કરી. 


તમે સિદ્ધાંતોનાવિશેષજ્ઞો કાંઈક 
કરો. અમે હજુ બીજા ડઝનેક 
હેડ્રોન્સ ખોળી કાઢયા છે. 


જે. શવિગર 


ટોમોનોગા 


ફેઇનમેન 


અરે રે રે રે રે 


? 


ઓહ! 


૨ 


૪૦૦૦eUllu 


હવે આપણેવિદ્યુત- ચુંબકત્વ પર 

ક્ષમા કરજો... 
કવાંટમ થીયરી લાગુ પાડી શકીશુ. અમે થોડીક નકલ કરી છે. 

( wz7LIST 
9 . Elementary Particle = $ 26118 2ueen olloll sellHLOTl ads / 2 . Intrinsic Angular Momentum / 3 . Interaction 


:IIuE 


જો તમે જૂથનો સિદ્ધાંત જુઓ તો 
હેડ્રોન્સને નમૂનાઓમાં મૂકી શકાય છે. 


આ નમૂનાઓએ હજુ એક નવા કણના 
અસ્તિત્વની માંગણી કરી . 


હેડ્રોન્સને ક્રમબદ્ધ કરવાનું પહેલુ 
પગલુ ઉપાડનાર હતા. 


ઓમેગા 


- એમ. જેલમેન અને વાય. નીમૈન 


નીર્મન 


દળ – ૧. ૬ X પ્રોટોનનું દળ 


[ 


W 


.... જેને બહુ જલ્દી શોધી કઢાયો. 


જૈEARS 


આ નમૂનાઓ 
મેંડલીવના પિરિઓફિક 
ટેબલ જેવા છે. તtle 


GS2N 


| C. . R. N ( જીનીવા). 


હંહ.... 
એવુ જણાય છે કે 
હેડ્રોન્સ આંતરિક 
માળખ ધરાવે છે. 


જેલમૈન 


બૂકહેવિન ( અમેરીકા) 


પણ આપણે 
પિરિઓડિક ટેબલને 
આણ્વિક માળખાથી 
સમજી શકીએ છીએ. 


1963 


જેલમૈન અને જી. ઝવેઈંગએ સૂચવ્યું કે હેડ્રોન્સ ક્લાર્ક* ના 
બનેલા છે. ‘ ઉપરના ક્વાર્થ અને ‘ નીચેના ક્લાર્ક . 


શું કોઈએ ક્વાર્કને 
જોયા છે ? 


પરંતુ ક્વાર્કને પ્રોટોનની અંદર 
જોવામાં આવ્યા છે. 


ક્વાર્ક * 


વીજભાર 


પ્રોટોન 


* ક્લાર્ક = પ્રાથમિક 
કણના ગૃહીત 
ધરેલા ઘટક તત્વો. 


ઈલેક્ટ્રોન્સ 


ન્યૂટ્રોન 


પ્રોટોન 


સંભવતઃ એક 
મુક્ત કણ રુપે નહી. 


પાઈ-મીઝન 


ક્વાર્કસ 


લેપ્ટોન્સ | ક્વાર્કસ વચ્ચેનુ મજબૂત બળ 

લૂઓન્સની અદલ બદલને કારણે હતુ. 
૧ ઈલેક્ટ્રોન 
૨ ડુઓન 
3 ટાઉન 


નબળા’ અને‘ ગુરુત્વીય 
બળોનું શું ? 


૧ ઉપર 
૨ નીચે 
3 અજાણ્યા 
૪ સુંદર 


આ સમસ્યા ક્લાર્ક અને 
લેપ્ટોન્સના અધ્યયનથી 
ઓછી થઈ. 


પણ બહુ જલ્દી શોધી કઢાયુ 
કે હજુ વધારે કણો પણ હતા. 


આપણે 
જાણીએ છીએ / 

કે આમા શું છે ? 
9 . Group Theory / 2 . Atomic Structure 


બહુ મોટુ કામ. 
બળોનું શું થશે ? 


ગ્લઓન 


ક્લાર્ક 


ક્લાર્ક 


વર્ષોની સખત મહેનત પછી માર્ગ દેખાયો. 


નબળા વીજબળોની પ્રતિકૃતિએ નવા ‘ અદલ બદલ કરનાર કણોની આગાહી કરી, 
જે બહુ જલ્દી શોધી કઢાયા. 
તારો શું અભિપ્રાય છે, તેમણે 

( હા ...હવે તેમને W અને 
પૂરતી જહેમત ઉઠાવી લીધી ? , 

Z બોસીન આપી દઈએ. 


એસ. વાઈનબર્ગ 


એ . સલામ 


વિદ્યુત અને નબળા બળોનુ 
એકીકરણ એક બળમાં કરી શકાય છે. | 
નબળા વીજ બળ 


હિમ્મતવાન ભૌતિકશાસ્ત્રીઓએ ચોક્કસ અનુમાન લગાવ્યું. 


મજબૂત બળોને એ જ 
પ્રકારે ઉકેલવાનો પ્રયાસ 

થઇ શકે જો . 


પ્રોટોન્સ અસ્થિર હોય છે. EEEEEEEE 


ભૌતિકશાસ્ત્રના આ બહોળા 
વૃતાંતમાં, 
આ અંતિમ પ્રમાણભૂત 
( અધિકૃત ) વૃદ્ધિ હતી. 


જો ?..... 


શું કહેવું છે તારુ, 
પિતા નથી ? 


આપણી સમજણના 
વિસ્તાર માટે કેટલાક નવા 
પ્રયત્નો વધુ આગળ થયા. 


S SO 


| 


જો તમારામાં 
હિમ્મત હોય તો . 


તિઓ પણ 

ન્યૂક્લિયોન્સના ! 
બન્યા છે, 
નહી કે ? 


દુનિયાભરમાં ચાલી રહેલા પ્રયોગોને 
આ અનુમાનોની પુષ્ટિ કરવી હજુ બાકી છે. 


હજુ બીજા શિરદર્દો હમેશાના છે. 


“ ગુરુત્વાકર્ષણની આધીનતાનીહજુ ચાલી રહેલી 
વાર્તામાં ઘણા ઉતાર- ચઢાવો આવ્યા છે. 
ઉચ્ચકોટીની સમપ્રમાણતા ગુરુત્વાકર્ષણને 
બહુ સારી રીતે વર્ણવી શકે છે. 


હુ ઈચ્છત કે 
ગુરુત્વાકર્ષણ 
ના હોત. 


ગુરુત્વાકર્ષણ 
નું શું થશે ? 


વાકર્ષણ 


KOLAR SICLE 


ન્યૂટન 


મા૨તU / = 


૧૯૮૦-૮૩ 


આજકાલ સૌથી વધુ પ્રચલિત મનોરંજન ‘ સુપરન્ટિંગ આગ્રહ ઉપર આધારિત છે. 


આમાં ગુરુત્વાકર્ષણને 
દોરીથી બાંધવામાં આ 


પરંતુ કદાચ ફક્ત 
૧૦ પરિમાણોમાં જ. 


ગુરુત્વાકર્ષણ 


જંગરૂત્વાકર્ષણ 


જેને આપણે શરુઆત કહીએ છીએ તેવું 
થોડા સમય પછી અંત હોય છે. અને 
અંત સુધી પહોંચવુ પણ એક શરુઆત 

જ હોય છે. 
તેથી કરીને અંત ત્યાં છે જયાંથી 
05 આપણે પ્રવાસ શરુ કર્યો હતો. 


તમે 
W૫૪. અહીં છો ! 


! 


જ 


: જુઓ.... અને હજુ લાગશે.... 
9. Electro -Weak Force / 2. Taming of Gravity / 3 . Super- Symmetry 

X - X - X - X - X - X - X - સમાપ્તXXXXXXX 


નોંધવા જેવું..... 


પાના નં : ૩ : 
આર્કિમીડીઝ પોતાના દેશના રાજાના મુકુટમાં વપરાયેલ સોનાની શુદ્ધતાને પરખવાની કસોટીનો સામનો કરી રહ્યા હતા. કોઈ ઉપાય 
સૂઝતો ન હતો. એક દિવસ તેઓ નાહવાના બાથ ટબમાં ઉતર્યા . તેમણે જોયું કે જેવા તેર 
ઊઠવા લાગ્યું. અચાનક તેમને કોઈ વિચાર ફૂર્યો . તેમને સોનાની શુદ્ધતા માપવાનો ઉપાય મળી ગયો હતો. તેઓ Eureka ! Eureka ! 
(મને મળી ગયુ છે ! 7 મે શોધ્ય! ) બોલતા બોલતા શહેર તરફનગ્ન અવસ્થામાં જ ભાગવા લાગ્યા. આ વિચારથી તેમણે ફક્ત પદાર્થોની 
શુદ્ધતાને જાણવાનો ઉપાય તો શોધ્યો જ, પણ તે જ સાથે તરણશક્તિ (Buoyancy Force) ના સિદ્ધાંતની શોધ કરી પ્રકૃતિના એક રહસ્યને 
પણ ઉજાગર કર્યું. 


પાના નં : ૫ : 
જો આપણે ભારતીય ખગોળશાસ્ત્રના પાનાં ઉથલાવીએ તો જણાશેકે કોપરનિકસથી પણ હજાર વર્ષો પૂર્વે ભારતીય જ્યોતિવિદ્દ આર્યભટ્ટ 
પ્રથમ ( ઈ. સ. ૪૯૯) એ આ સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા કરી હતી. તેમના સુપ્રસિદ્ધ ગ્રન્થ ‘ આર્યભટીયમ માં તેમણે લખ્યું કે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 
ફરતી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. આર્યભટ્ટએ તેમ પણ લખ્યું કે ચંદ્ર તેમજ બીજા ગ્રહો સ્વપ્રકાશિત નથી, પણ તેઓ સૂર્યના પ્રકાશથી 
પ્રકાશિત થાય છે, તેમજ પૃથ્વીની જેમ સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. 


પાના નં : ૫ : 
જોહાનેસ ગુટેનબર્ગને પ્રિન્ટિંગ માટે જરૂરી બીબું ( Mould) બનાનવા માટેનો વિચાર સોનાર પાસેથી મળ્યો. સોનાર લોકો સોના જેવી નરમ 
ધાતુઓથી આભૂષણો બનાવતા હોય છે. પોતાના આ કામ દરમિયાન તેઓ આભૂષણો પર પોતાની ગુણવત્તા દર્શક છાપ ( Hallmark) ને 
ઊંડે સુધી છોડતા હોય છે. તે માટે તેઓ આવા બીબાંની સહાયતાથી તેને પેટર્નના રૂપમાં પંચ કરી દે છે. બીબાં ઉપર આ પેટર્ન ઉભરેલી 
રહે છે જે કોઈપણ ડીઝાઈન હોઈ શકે. ગુટેનબર્ગે વર્ણમાળાના અક્ષરોના બીબાં બનાવીને પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનો આવિષ્કાર કર્યો . નોંધવા લાયક 
વાત છે કે ગુટેનબર્ગથી વર્ષો પહેલા ચીનમા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનો આવિષ્કાર બી ગેંગ નામક વ્યક્તિ કરી ચુક્યો હતો. 


પાના નં : ૧૩, ૧૪, ૧૫ : 
એક દિવસ આઇજેક ન્યૂટને ઝાડ પરથી એક સફરજન નીચે પડતા જોયુ. આ ઘટનાએ તેમને વિચારતા કરી દીધા, કે સફરજન આખરે 
નીચે કેમ પડયુ ? આ ઘટના પર તેઓ ત્યાં સુધીવિચારતા રહયા જયાં સુધી ‘ ગુરુત્વાકર્ષણ ના રુપમાં તેનું કારણ ન જાણી લીધુ. 


પાના નં : ૨૧ , ૨૨ : 
| વૈજ્ઞાનિકો હંસ ઓસ્ટેડ અને એમ્પિયરએ બતાવ્યુ કે વિદ્યુત પ્રવાહથી ચુંબકીય ક્ષેત્રનુંનિર્માણ થઈ શકે છે. આ શોધથી માઈકલ ફેરાડે 
પ્રભાવિત થયા. તેઓવિચારવા લાગ્યા કે જે રીતે વિદ્યુતથી ચુંબકીય ક્ષેત્રનિર્માણ પામે છે, તે રીતે શું ચુંબકથી વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ 
થઈ શકે ? 
તેમણે આ વિચારને આધાર બનાવી ઘણા પ્રયોગો કર્યા પણ સફળતા ન મળી. એકદિવસ અચાનક તેમણે જોયું કે ગેલ્વેનોમીટર (વિદ્યુત 
પ્રવાહ માપવાનું ઉપકરણ) સાથે જોડાયેલા તારના ગુંચળા પાસે જો ચુંબક લાવવામાં આવે અથવા દુર લઇ જવામાં આવે તો ગુંચળામાં 
વિદ્યુત પ્રવાહિત થતો હતો જે ગેલ્વેનોમીટરમાં નોંધાતા વિક્ષેપથી ધ્યાનમાં આવતો હતો. આ અવલોકનથી વૈજ્ઞાનિકોને વિદ્યુત ઉત્પાદન 
માટે એક નવો રસ્તો મળી ગયો. અસમાન ચુંબકીય ધ્રુવો વચ્ચે ચાલકને રાખીને અથવા સમાન ચુંબકીય ધ્રુવો વચ્ચે ચાલકને ફરાવીને 
વિદ્યુત ઉર્જાનુનિર્માણ થઈ શકે છે. 


પાના નં : ૨૫ , ૨૬ : 
જેસ ક્લાર્ક મૈક્સવેલે તત્કાલીન શોધ કાર્યોનો અભ્યાસ કરી અને પોતાના તાર્કિક ચિંતનનો આરંભ કર્યો . તેમણે એમ્પિયરના નિયમને 
સંશોધિત કરીવિસ્થાપન ધારાની કલ્પના કરી. મૈક્સવૈલ પોતાના તર્કના આધાર પર એ નિર્ણય પર આવ્યા કે “ દરેક એવુ સ્થાન જ્યાં 
આંદોલિત કે તીવ્ર આવેશનિર્માણ થાય છે, તે વિદ્યુત તેમજ ચુંબકીય વિક્ષેપની ઉત્પતિનું કેન્દ્ર બની જાય છે, જેથી કરીનેવિદ્યુત- ચુંબકીય 
તરંગો પ્રવાહિત થવા લાગશે ”. 
પોતાના આ કાર્યનુંવિશ્લેષણ કરતા તેમણે કહ્યું કે પ્રકાશના તરંગો પણ વિદ્યુત- ચુંબકીય તરંગો જ છે. આ રીતે પ્રકાશની વિદ્યુત- ચુંબકીય 
પ્રકૃતિ પ્રગટ થઈ. જેણે આગળ ચાલીને સંદેશા વ્યવહાર ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ લાવી દીધી. 


પાના નં : ૨૬ : 
વર્ણપટ ( spectrum) ના લાલ છેડાની તરફ અદ્રય અવરકત કિરણોની ખોજ પછી જોહાનવિહેલ્મરિટર વર્ણપટના બીજા છેડાની 
આગળ પણ આવા જ અદ્રય વિકિરણોની ઉપસ્થિતિની સંભાવના જોઈ રહયા હતા. પરંતુ તેમને સફળતા નહોતી મળતી. તેવામાં તેમનું 
ધ્યાન રસાયણશાસ્ત્રમાં થઈ રહેલ એક સંશોધન પર ગયુ. જેમાં પ્રકાશની હાજરીમાં ચાંદીના કેટલાક ક્ષાર લાલ પ્રકાશ કરતા જાંબલી 
પ્રકાશથી વધારે પ્રભાવિત થતા હતા. આ જાણકારી મેળવી રિટરએ પ્રયોગો શરુ કર્યા અને જાંબલી પ્રકાશથી આગળ અદ્રશ્ય વર્ણપટમાં 
રહેલા પારજાંબલી વિકિરણો ( Ultra- Violet Rays) ની શોધ કરી. 


Uloll oi : 28 : Excerpt from Gujarat Samachar ( Article on Infra-red Rays ) 
ઇન્ફારેડ કિરણો શું છે તે જાણો છો ? સૂર્ય પ્રકાશ સાત રંગોનો બનેલો છે એમ આપણે કહીએ છીએ પરંતુ આ સાત રંગો એટલે આપણી 
આંખ જોઈ શકે તેટલા જ રંગોની વાત છે. બાકી સૂર્ય પ્રકાશમાં આપણને ન દેખાય તેવા રંગો પણ હોય છે. સૂર્યનું સાત રંગમાં ત્રિપાઠ્ય કાચ 
દ્વારા વિભાજન થાય છે . 


( ક્રમશ:). 


નોંધવા જેવું.. . 


મેઘધનુષ્ય પણ પાણીના ટીપામાંથી પસાર થયેલ સફેદ કિરણોનું વિભાજન છે. સૂર્યપ્રકાશમાં ગરમી પણ હોય છે. ફ્રેડરિક વિલિયમ હર્ષલ 
એ જાણવા માંગતા હતા કે સૂર્યના પ્રકાશમાં સૌથી વધારે ગરમી દેનાર પ્રકાશ ક્યા રંગનો હોઈ શકે ? 
આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા હર્ષલે સૌ પ્રથમ ન્યૂટન દ્વારા વપરાયેલી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી સૂર્યના પ્રકાશનો વર્ણપટ ( spectrum) 
મેળવ્યો. અને પછી વિવિધ રંગોના પ્રકાશના ગરમીના પ્રભાવને માપ્યો. આ અભ્યાસથી તેઓ એ જાણ્યું કે જાંબલી પ્રકાશની 
સરખામણીમાં લાલ પ્રકાશ વધુ ગરમ હોય છે. કુતૂહલતાવશ તેમણે વર્ણપટ ( spectrum) ના લાલ છેડા પાસેના અદ્રય ક્ષેત્રમાં ગરમીના 
પ્રભાવને માપવાનું વિચાર્યું. તેઓ નવાઈ પામ્યા, કારણકે લાલ પ્રકાશની સરખામણીમાં અહી સૌથી વધુ ગરમી મળી રહી હતી. હર્ષોલ માટે 
| આ પ્રયોગ નવાઈ પમાડનાર તે માટે હતો, કારણકે ત્યાં કોઈ પ્રકાશની હાજરી જ ન હતી. આ રીતે હર્ષોલને વર્ણપટ ( spectrum) ના આ 
ભાગ પર વધુ ગરમી દેવાવાળા વિકિરણો મળ્યા, અને ઈન્ફારેડ વિકિરણોની શોધ થઈ. ઇન્ફારેડ શક્તિશાળી કિરણ હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 
સાધનોમાં ઉપયોગ થાય છે. 
બે મોબાઇલ ફોનવચ્ચેડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઇન્કારેડ કિરણોનો ઉપયોગ થાય છે અને ટી . વી . ના રિમોટ કંટ્રોલમાં પણ ઇન્ફારેડ કિરણો 
વહાવીને ટી . વી . તરફ સંકેત મોકલે છે. 


પાના નં : ૩૧ થી ૩૪ : 
પોતાના બાળપણમાં અલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈનને તેના કાકાએ આપેલ હોકાયંત્ર ( Compass) એ જિજ્ઞાસુ બનાવ્યો. તે પોતાને પ્રશ્ન પૂછવા 
લાગ્યા કે ચુંબકને નજીક લાવવાથી હોકાયંત્રની સોય હલે કેમ છે, જ્યારે કે તેને કોઈ અડકયું પણ નથી ? આગળ ચાલીને તેમની આ જ 
જિજ્ઞાસાએવિદ્યુત- ચુંબકત્વમાં તેમનો વિશેષ રસ જગાડયો. મૈક્સવેલના સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરતા તેમને “ પ્રકાશના વેગની નિરપેક્ષતા નું 
ભાન થયુ. આ જ સંબંધમાં માઈકિલસન અને મોર્લી દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયોગોથી પણ ખાતરી થઈ. આ રીતે તેમનેવિશ્વાસ થઈ 
ગયો કે આ પ્રકૃતિનુ એક સત્ય છે. હવે આનો આધાર બનાવી એકસિદ્ધાંત વિકસિત કરવાનો તેમને વિચાર આવ્યો. આ પછી તેમણે 
સાપેક્ષતાનો વિશેષ સિદ્ધાંત ( Special Theory of Relativity ) રચ્યો, તેનાથી વિજ્ઞાનના પારંપરિક આધારોને બદલી નવા વિજ્ઞાનનો 
પાયો નાખ્યો. આ સિદ્ધાંતે આકાશ, સમય, અનેદ્રવ્યમાન જેવી નિરપેક્ષ મનાતી ભૌતિક બાબતોને વેગ ઉપર આધારીત “ સાપેક્ષીય 
બાબત બનાવી દીધી. પોતાના તર્કનોવિસ્તાર કરતા તેમણે ઉર્જા અને દ્રવ્યમાન વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવતુ એક સમીકરણ પણ રચ્યું : 
E = m cર, જેનાથી વિશ્વને પરમાણુની અસીમ શક્તિનો પરિચય મળ્યો. 


પાના નં : ૪૦ : 
જ્યારે આઈન્સ્ટાઈને જોયુ કે વ્યતિકરણ (Interference ) અને વિવર્તન ( Diffraction ) જેવી ઘટનાઓને પ્રકાશની તરંગ પ્રકૃતિના આધાર 
પર અને વિદ્યુત-ચુંબકીય પ્રભાવને તેની કણ પ્રકૃતિના આધાર પર જ સમજાવી શકાય છે, ત્યારે તેમણે પ્રકાશની બે પ્રકૃતિ હોવાનોવિચાર 
આપ્યો. આગળ ચાલીને ડીબાગ્લીને પ્રકાશની જેમ પદાર્થની પણ બે પ્રકૃતિ હોવાનોવિચાર આવ્યો જેણે “કવાંટમ મેકેનિક્સનો પાયો 
નાખ્યો. 


પાના નં : ૪૮ : 
સત્યેન્દ્રનાથ બોસને ભણાવતી વખતે Black Hole થી પ્રાપ્ત સ્પેક્ટ્રમને સમજાવવા માટે શોધાયેલા પ્લાંકના સૂત્રનો ઉપયોગ ઠીક ના 
લાગ્યો. આના માટે તેમણે સંપૂર્ણ રીતે નવા જ સૂત્રની રચના કરી. તેમનું આ કાર્ય એટલ ક્રાંતિકારી સાબિત થયુ કે વિશ્વના વૈજ્ઞાનિક 
સમુદાયએ પ્રકૃતિમાં મળનાર બે પ્રકારના કણોમાથી એકનું નામ બોસાન’ રાખી દીધુ. 


Uloll oi : 8C : Excerpt from Webgurjari.in ( Article on S . Ramanujan ) 
આપણે સ્ટિંગથિઅરી શું છે તે સાદામાં સાદી ભાષામાં સમજવાની કોશિશ કરીએ. તે પહેલાં આપણે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે 
આપણા બ્રહ્માંડને સમજવાના જુદા જુદા પ્રયાસો થયા છે. આ બધું સૈદ્ધાંતિક ભૌતિકશાસ્ત્રમાં આવે છે, એટલે કે એમાં લેબમાં સીધા પરીક્ષણ 
વિના વૈજ્ઞાનિકો ગણિતનો ઉપયોગ કરી ષ્ટની રચનાનાં અનુમાનો સમજાવે છે. ઘણી વાર ભૌતિકશાસ્ત્રીઓને એમની સમક્ષના 
ગણિતની મર્યાદા નડે છે ત્યારે તેઓ ગણિતમાં ફેરફાર કરે છે અને આગળ વધે છે. ન્યૂટને આના માટેકૈંક્યુલસ વિકસાવ્યું, 
ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમો ઘડ્યા. આઇન્સ્ટાઇને સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત વિકસાવ્યો. પરંતુ આ બધું છે, ગણિત ! સ્ટિંગથિઅરી પણ ગણિત જ છે. 


સ્ટિંગથિઅરીઃ વૈજ્ઞાનિકો અને ગણિતશાસ્ત્રીઓની એક જ ઇચ્છા રહી છે કે બધું ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં કે એક જ સૂત્રમાં સમજાવી શકાય. 
આના માટે જુદાં લાગતાં બળોને એક કરવાનીદિશામાં એમણે કામ કર્યું. એટલે કે ન્યૂટનથી માંડીને આઇન્સ્ટાઇન અને તે પછી 
અબ્દુસ્સલામ સુધી બધાએ એ જ દિશામાં કામ કર્યું. ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની હાજરી દેખાડી, સ્કોટલેંડના ગણિતજ્ઞ જેમ્સમૅક્સવેલે 
દેખાડ્યું કે ઇલેક્ટ્રો સ્ટેટિક્સ અને ચુંબકત્વ અલગ નથી પણ વીજચુંબકત્વ ( Electromagnetism) નાં બે પાસાં છે. 1984માં અબ્દુસ્સલામ 
અને સ્ટીવન વેઇનબર્ગે કહ્યું કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બળ અને વીક ન્યૂક્લિઅર બળ, બન્ને ઇલેક્ટ્રોનીક ( Electroweak) બળનાં જ બે પાસાં છે. 
હવે ત્રણ બળ રહ્યાં – ગુરુત્વાકર્ષણ, ઇલેક્ટ્રોવીક અને પ્રોટોનને ઝકડી રાખનારું સ્ટ્રોંગ બળ. 


આ થઈ બળની વાત, પણ પદાર્થ ( mater) નું શું ? આપણે યુગોથી માનીએ છીએ કે આખી સૃષ્ટિ નિશ્ચિત સંખ્યાનાં તત્ત્વોની બનેલી છે. 
આધુનિક ભૌતિકશાસ્ત્ર પણ એમ જ માને છે અને હવે જીનિવામાં CERN પાર્ટીકલ ઍક્સીલરેટરમાં થયેલા પ્રયોગો પછી, એવું નક્કી થયું છે 
કે સૃષ્ટિના નિર્માણમાં વપરાયેલી ઈંટો માત્ર ૧૨ પ્રકારની છે. એ મૂળભૂત કણો છે. આટલે સુધી તો એકીકરણ થઈ ગયું છે પણ આપણે હજી 
વધારે આગળ વધવા માગીએ છીએ. 

( ક્રમશ:) 


નોંધવા જેવું.. .. 


પહેલાં વીસમી સદીના બે મહાન સિદ્ધાંતો ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સ અને રિલેટિવિટીને જોડવાની વાત થઈ. આઇન્સ્ટાઇને સ્પેસ’ અને ‘ટાઇમને 
એક “ સ્પેસ્ટાઇમ ના ભાગ રૂપે દેખાડ્યાં અને કહ્યું કે ભારે દળદારપિંડ હોય તે સ્પેસટાઇમને વાંકો વાળી દે છે. આપણે જે ગુરુત્વાકર્ષણ 
અનુભવીએ છીએ તે સ્પેસટાઇમ વાંકો થઈ જવાને કારણે છે. સાદી ભાષામાં સમજવા માટે ઉદાહરણ લઈએ તો , સર્કસમાં ઊંચે ઝૂલા પર 
ખેલ ચાલતો હોય ત્યારે નીચે જાળ બાંધી હોય છે. કોઈ કલાબાજ જ્યારે નીચે કૂદે ત્યારે એ જગ્યાએ જાળમાં ખાડો પડી જાય છે. હવે એ 
ખાડાની નજીક કોઈ વસ્તુહોય તો એ ખાડામાં પડી જાય છે. એવું જ છે. મોટા પિંડને કારણે સ્પેસટાઇમમાં ખાડો પડતાં નજીકનો પદાર્થ 
એના તરફ ખેંચાઈ જાય છે. 


રિલેટિવિટી અગાધ અંતર અને બહુ મોટા પિંડોને જૂએ છે, પણ ક્વૉન્ટમ મેકેનિક્સ કહે છે કે જેમ સ્પેસ નાનું કરતા જાઓ તેમ કોઈ નિયમ 
લાગુ નથી પડતો. ઘટનાઓ આગાહી ન કરી શકાય એ રીતે બને છે. જેમ નાના સ્પેસમાં જાઓ તેમ આવું બનવાની શક્યતા વધી જાય છે. 
એટલે પરમાણુની અંદરના કણો કંઈ આકાશી પિંડો કેમ નથી વર્તતા.હિઝેનબર્ગે તો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત આપ્યોકે તમે કણની સ્થિતિ 
અને ગતિ , બેમાંથી એક જ વાત સ્પષ્ટતાથી કહી શકો. 


હવે બે સિદ્ધાંત વચ્ચેની સમસ્યા જૂઓ.રિલેટિવિટી કહે છે કે સ્પેસટાઇમ પિંડને કારણેવિસ્તરે કે સંકોચાય છે. ક્વોન્ટમ કહે છે કે સ્પેસટાઇમ 
બહુ સૂક્ષ્મ હોય તો આવું બને પણ ખરું – ન પણ બને ! ક્વૉન્ટમ સાથે ગુરુત્વબળને કેમ જોડવું? કુદરતમાં બધું અનિયમિતપણે થાય છે એ 
વિચાર જ ક્રાન્તિકારી છે. ભૌતિકવિજ્ઞાનના જે નિયમો વિરાટ પિંડોને લાગુ પડે છે તે નાના પાયે લાગુ નથી પડતા. આમ બન્ને પરસ્પર 
વિરોધી સિદ્ધાંતો સાચા હોવા છતાં એમને જોડવા હોય તો કંઈક નવું વિચારવું પડે . 


આમાંથીસ્વિંગથિઅરી આવી. આપણે કણની કલ્પના કરીએ તો એને એક બિંદુ જેવો કલ્પીએ છીએ. સ્ટ્રીંગ થિઅરી આ કલ્પનાને નકારી 
કાઢીને કહે છે કે કણ વાળ જેવો હોય તો ? તો એની લંબાઈ હોય. એ એક પરિમાણ છે. એટલે નાનામાં નાના સ્તરે આપણે દુનિયાને જોઈએ 
તો એ કેવી દેખાય તે આ પરિમાણ નક્કી કરે છે ! આ સ્ટિંગ એટલેસિતારનો તાર. એ રણઝણે અને સંગીત પેદા થાય. બધા તાર જુદા જુદા 
ધ્વનિ પેદા કરે. આ ખ્યાલમાંથીસ્કિંગથિઅરી જન્મી છે. કણ અને બળ અલગ વસ્તુ નથી, એ અનેક રીતે આંદોલિત થયા કરે છે. આનું 
ગણિત બહુ જટિલ છે. આપણે એટલું જ જાણીએ કે અત્યારે એની લંબાઈ ૧૦-૩૪ મીટરછે, જે CERNમાં પણ જોઈ શકાય એમ નથી. આ 
થિઅરી હજી પૂરી વિકસી નથી પરંતુ એનો દાવો છે કે એ જ ‘ એકીકરણનો સિદ્ધાંત છે. આ સિદ્ધાંત કહે છે કે સૃષ્ટિમાં ત્રણ પરિમાણ નથી, દસ 
પરિમાણ છે ! ત્રણસિવાયનાં બધાં પરિમાણ દબાઈ ગયાં છે, પરંતુ એ છે ખરાં ! આમ આપણે માત્ર ત્રણ પરિમાણ જોઈ શકીએ છીએ. 
દુનિયાનાં બીજાં પરિમાણો પ્રગટ થાય તો આખી દુનિયા જોવાની આપણી રીત પણ બદલાઈ જાય ! 


આ કામ તો ગણિત કરી શકે. રામાનુજને એ દિશા ખોલી. એમણે થિટા ફંકશન પર કામ કર્યું. આમાં એક કરતાં વધારે પરિમાણો હોય તો 
શું નિષ્કર્ષ નીકળી શકે તે સમજી શકાય છે. રામાનુજને દેખાડ્યું કે કેટલાંક પરિમાણો થિટા ફંકશન જેવાં લાગે છે, પણ છે નહીં . એમને 
એમણે મૉક થિટા નામ આપ્યું( એટલે કે થિટાની નકલ). આ સમીકરણોસ્ટિંગથિઅરીમાં કામ આવે છે, પણ એની જાણ માંડ પાંચ- સાત 
વર્ષ પહેલાં થઈ! રામાનુજન પોતે તો કંઈ લખતા નહોતા કે એમના કામનો ઉદ્દેશ શો હતો. પરંતુ મૃત્યુથી એક મહિના પહેલાં એમણે 
હાર્ડીને પત્ર લખ્યો અને તેમાં આવાં ૧૭ સમીકરણો મોકલ્યાં. આજે આ સમીકરણો બોસોન સ્ટિંગથિઅરી, સુપરસ્ટિંગથિઅરી અને M 
થિઅરીમાં વપરાય છે. 


નવાઈ લાગશે, કારણ કે સ્ટિંગથિઅરીનો વિકાસ ૧૯૬૦ના દાયકામાં થયો, એ વખતે રામાનુજનના અવસાનને ત્રણ દાયકાનો સમય થઈ 
ગયો હતો. આમ છતાં હવે ગણિતશાસ્ત્રીઓ અને ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ માને છે કે સ્ટિંગ થિઅરીના પહેલા અંકુર રામાનુજનમાં દેખાય છે. 


Uloll oi : 89 : Excerpt from Gujarat Samachar ( Article on Muon Tomography ) 
યુઓન એ નેગેટીવ પ્રકારનાં સર્જક એટલે કે વિજભારીત કણો છે. આ કણોનો સમાવેશ લેપટોન ફેમીલીમાં થાય છે. જેમાં ઈલેક્ટ્રોન જેવાં 
સુક્ષ્મ કણોનો સમાવેશ થાય છે. ઈલેક્ટ્રોન કરતા યુઓન વધારે દળદાર અને ભારે કણ છે. યુએન અને ઈલેક્ટ્રોન કોઇ અન્ય સુક્ષ્મ 
કણોનાં બનેલાં નથી. જ્યારે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન જેવા કણો ક્લાર્ક નામનાં સુક્ષ્મ કણોની ત્રિપુટી વડે બનેલા હોય છે. ઈલેક્ટ્રોન અને 
યુઓન, અન્યકણોનાં બનેલા નથી. આ કારણે આવા કણો, એલીમેન્ટ્રી એટલે પ્રાથમિક કણો તરીકે ઓળખાય છે. 
કોસ્મીક રેડીયેશનનો અભ્યાસ કરતી વખતે કાર્લ એન્ડરસન અને શેથ નેડર મેયરે યુએન કણો શોધી કાઢ્યા હતાં. કેલટેકનાંનિષ્ણાંત 
વૈજ્ઞાાનિકોની આ જોડીને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. દર મિનીટ પૃથ્વીનાં એક ચોરસ મીટર વાતાવરણનાં 
ક્ષેત્રમાંથી અંદાજે૧૦ હજાર યુઓન કણો પૃથ્વી તરફ ધકેલાય છે. 
આ કણોનો મુખ્ય સ્ત્રોત સુર્યમાળાની બહાર આવેલો હોય છે. સુર્યમાળાની બહારથી આવતાં કોસ્મીક કિરણોમાંથી " યુઓન" નામનાં 
કણોનો જન્મ થાય છે. કોસ્મીક રે, એક હાઇ- એનર્જી રેડિયેશન છે. વાતાવરણની સૌથી ઉપરની સપાટી પર રહેલાં વાયુનાં વિવિધ રેણુઓ 
સાથે, કોસ્મીક રેની અથડામણ થાય છે ત્યારે યુઓન કણ પેદા થાય છે. 
યુઓન કણો અસંવેદનશીલ જેવાં છે. મેટર એટલે કે પદાર્થ અથવા તેનાં કણો સાથે તેઓ ખાસ પ્રક્રીયા દર્શાવતા નથી. સોલીડ એટલે કે 
અતિશય ઘનતા ધરાવતા પદાર્થમાંથી પણ તેઓ આસાનીથી પસાર થઇ જાય છે. મનુષ્ય શરીરમાંથી મ્યુઓન કણો કોઇ પણ અડચણ 
વગર પસાર થઇ જાય છે. આ કણો તેમની ઉર્જા ગુમાવ્યા વગર પૃથ્વીનાં ખૂબ જ ઊડા ભાગ સુધી બેરોકટોક પહોંચી શકે છે. 
યુઓન એક પ્રકારનાં અસ્થાયી કણો છે. જેનો જીવનકાળ ૨.૨૦ માઇક્રો સેકન્ડ છે. જે અન્ય પ્રકારનાં સબ એટમીક કણો કરતાં ખુબ જ 
વધારે છે. અન્ય કણોની માફક યુઓનનો પ્રતિકણ પણ છે. જેને એન્ટી ડુઓન કહે છે. શરૂઆતમાં યુ મેશન નામનાં કણથી ઓળખાતા 
હશે. પૃથ્વીના વાતાવરણમાં સર્જન પામતાં મ્યુઓન સેકન્ડરી સ્કુઓન તરીકે ઓળખાય છે. 

-X -X -X -X -X -X -X - 314141-X -X -X -X -X -X -X 


(F 


| ગૌતમ બુદ્ધના વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ ખીલવતાવિચારો : 

- ફુક્ત સાંભળ્યું છે, એટલે કોઈ વાત પર 
વિશ્વાસ ના મૂકો . 
- મોટા ભાગના લોકો આવુ કહે છે, 

છે એટલે પણ કોઈ વાત પર વિશ્વાસ ના મૂકો. 
AO )- આપણા આદરણીય ગુરુ આવુકહે છે, 

5 એટલે પણ કોઈ વાત પર વિશ્વાસ ના મૂકો. 
છે . વર્ષોની આ પરંપરા છે, 

એટલે પણ કોઈ વાત પરવિશ્વાસ ના મૂકો. 
- પરીક્ષણ અનેવિશ્લેષણ કરીને, જો તમને એવુ દેખાય, 
કે તે વાત તર્કબુદ્ધિ પર ખરી ઉતરે છે, અને બધાને 

તો તમે તે વાત માનો અને 
તે અનુસાર આચરણ કરો . 


( O ) 


) 


સ્વામીવિવેકાનંદના વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ 
ખીલવતા વિચારો : 
- જ્યોતિષ કે તેના જેવી ગૂઢ વિદ્યાઓ તે નબળી બુદ્ધિનું 
લક્ષણ છે. આપણી બુદ્ધિ ઉપર તે પકડ જમાવવા 
લાગે તો તરત જ આપણનેડોક્ટરને દેખાડવું, 
સારુ ભોજન લેવું, અને વ્યાયામ કરવો. 


- ધર્માન્જતા આ આપણો સૌથી મોટો શત્રુ છે. 
દગાખોરી તો તેનાથી પણ મોટો શત્રુ. 
ધર્માધતા માથામાં ઘુસે તો બુદ્ધિ ચૉલી જાય છે. 
આંખો બંધ કરીનેવિશ્વાસ કરવો એટલે માનવીય 
આત્માનુંવિઘટન વિખંડન થવુ. તમે નાસ્તિક થયા 
તો પણ ચાલશે, પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર કોઈપણ 
વાત ઉપર વિશ્વાસ મૂકો નહીં. 


શ્રી . થાનુ પદ્મનાભન, ભારતીય ભૌતિકશાસ્ત્રી તેમજ બ્રહ્માંડવિજ્ઞાની છે. 
તેમણે કરેલા સંશોધનોના વિષયોવિસ્તૃત છે, જેવાકે ગુરુત્વાકર્ષણ, 
બ્રહ્માંડનું માળખુ અને તેની રચના અને ક્વોન્ટમ ગ્રેવીટી. 
આ વિષયો પર તેમના આજ સુધી ૨૬૦ થી પણ વધુ સંશોધન પત્રો 
તેમજ સમીક્ષાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સામયિકોમાં પ્રકાશિત થઈ ચુક્યા છે. 
આ વિષયો પર YouTube પર તેમના વિડીયો લેક્ટર્સ ઉપલબ્ધ છે. 
તેમજ તેમના ૧૦ જેટલા પુસ્તકો પણ આ વિષયો ઉપર પ્રકાશિત થયા છે. 
તેમણે બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત ડાર્ક એનર્જી અને ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંતને 
સમજવાના પ્રયાસોમાં ઘણા યોગદાનો આપ્યા છે. 
હાલમાં તેઓ એક નામાંકિત પ્રોફેસર તરીકે પુણેસ્થિતIUCAA 
( Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics)Hi 
કાર્યરત છે. 


STAY 
POSITIVE 


શ્રી હેમંત સોલંકી, મુંબઈસ્થિત એક ઈન્ટરનેશનલ એંજીનિયરિંગ અને 
કન્સ્ટ્રકશન કમ્પની ( GS E & C Mumbai Pvt. Ltd.) માં મેકેનિકલ ડિઝાઇન 
એંજીનીયર તરીકે કાર્યરત છે. મેકેનિકલ ડિઝાઇન એંજીનીયર તરીકે 
૧૨ વર્ષથી પણ વધુનો અનુભવ ધરાવનાર શ્રી . સોલંકી, મુખ્યત્વે મેકેનિકલ 
એંજીનીયરીંગનોડિપ્લોમા કોર્સ પૂર્ણ કરી પછી તેઓ પુણે યુનિવર્સિટીના 
મેકેનિકલ એંજીનીયરીંગ ડિગ્રી કોર્સમાં દાખલ થયા. તે પછી તેઓએ 
રિફાઇનરી અને પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટના સ્ટેટિક ઇક્વીપમેન્ટ ડિઝાઇનનો 
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનડિપ્લોમા કોર્સ કર્યો . આ ૧૨ વર્ષના અનુભવોમાંથી 
૪ વર્ષથી પણ વધુ સમય તેઓ લાર્ઝન એન્ડટુબ્રો જેવી ખ્યાતનામ 
એંજીનિયરિંગ કંપનીની મુંબઈ તેમજ વડોદરા શાખાઓ સાથે સંકળાયેલા 
રહ્યા. એંજીનિયરિંગમાંડિપ્લોમા તેમજડિગ્રી કરી હોવાથી, તેઓએ હાયર 
સેકેન્ડરી વિજ્ઞાન શાખામાં અભ્યાસ તો નથી કર્યો . પણ બાળપણથી જ 
વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા હોવાથી વિજ્ઞાનવિષયક (મુખ્યત્વે ભૌતિકશાસ્ત્રનું) 
વાંચન ભરપૂર રહ્યું. આ ગુજરાતી અનુવાદિત પુસ્તકનો વિચાર પણ તેમને 
આ જ રીતે શ્રી . થાનું પદ્મનાભનના મૂળ પુસ્તક તેમજ તેનો શ્રી . અરવિંદ 
ગુપ્તાએ કરેલહિન્દી અનુવાદ વાંચ્યા પછી આવ્યો. 
વિજ્ઞાન ઉપરાંત તેમના રસના વિષયો એંજીનિયરિંગ, ઇતિહાસ, ગુજરાતી 
અનેહિન્દી સાહિત્ય વાંચન; તેમજ ભારતીય કંઠ્ય અને વાદ્ય સંગીત છે. 


શ્રી . અરવિંદ ગુપ્તા, ભારતીય રમકડાઓના આવિષ્કારક તેમજવિજ્ઞાનના 
વિષયોમાં નિપુણ છે. હાલમાં જ ૨૦૧૮ના પ્રજાસતાકદિવસે તેમને નાગરિક 
સન્માન પા શ્રી થી નવાજમાં આવ્યા. આ એવોર્ડ તેમને તેમના 
“ Toy From Trash ” પ્રોજેક્ટ માટે તેમજ તેમણે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં કરેલ 
અભૂતપૂર્વ ફાળા માટે એનાયત થયો. 
૧૯૭૦ દરમિયાન તેમણે કાનપુર સ્થિત ભારતીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન 
(Indian Institute of Technology) માં વિદ્યાર્થી કાળવિતાવ્યો. તેઓ ત્યાના 
ભોજનાલયમાં કામ કરતા કર્મચારીઓના બાળકોને મફતમાં ભણાવતા . આ 
રીતે તેમની સમાજ સેવાની શરૂઆત થઈ. તેઓ ગાંધીવાદી વિચારધારાને 
અનુસરે છે. ઈ . સ. ૧૯૭૮ માં તેમણે મધ્યપ્રદેશ સ્થિત Hoshangabad. 
Science Teaching Programme ( HSTP) માં ભાગ લીધો. અહીજ તેમણે 
તેમના કચરામાથી તેમજ રોજની ઘરગથ્થુ વસ્તુઓમાંથી રમકડા તેમજ 
વૈજ્ઞાનિક મોડેલ બનાવના વિચારને વિકસિત કર્યો . તેમણે નોંધ્યું કે, આવા 
સરળ તેમજ સાદા રમકડાઓ બાળકોને મંત્રમુગ્ધ કરતા, તેથી તેમણે આવા 
રમકડાઓના ઉપયોગથી બાળકોમાં વિજ્ઞાનને પ્રચલિત કરવા માટેનો નિર્ણય 
કર્યો . તેમની પ્રથમ પુસ્તક " Matchstick Models and other Science 
Experiments " ૧૨ ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદિત થઈ હતી. તેમણે 
પોતે વિકસિત કરેલી વેબસાઇટ પર આવા રમકડાઓ બનાવવાની અઢળક 
માહિતી, તેમજYouTube પર તેમના ચેનલ થકી ભારતની અનેક 
ભાષાઓમાં આવા રમકડાઓ બનાવવાની પદ્ધતિના વિડીયો ઉપલબ્ધ 
કરાવ્યા છે. જે તેમણે બિલકુલ મફત (કોઈ કોપીરાઈટ વગર) ઉપલબ્ધ 
કરી આપેલ છે, જેથી કરીને બાળકો વિજ્ઞાનને સહેલાઈથી સમજી શકે. વાંચકો 
તેમની વેબસાઈટ http:// WWW. arvindguptatoys. com/ ની મુલાકાત લઈ 
આનાવિષે વધુ રસપ્રદ જાણકારી મેળવી શકે છે. 


